FFORDD y BYWYD 


Wedi ei ddatguddio, 
A FFORDD Marwolaeth 


Wedi ei eglurhau : 


Ym mha un y mynegwyd 


Cyflwr. happus DYN cyn y Cwymp, 


A'i Gyflwr truenus yn y Cwymp ; 
1 


Ffordd o Ddychweliad allan o'r Cwymp, 
i Ddelw Dow drachefn, ymha un yr 
oedd Dyn cyn y Cwymp. 


Ac hefyd 
gaz Liwybrau, Ffyrdd ceimion, Dichellion, 
Rhyy dau a Phrofedigacthau Gelyn Enaid Dyn 
wed! ei eglurhau, yſawlſy'n myned o amgylch 
megis Llew rhuadwy, yn ceiſio baglu a llyngeu 
y cyfryw ac ydynt mewn rhyw fefur-yn adna- 
bod gwaredigaeth allan o Ffyrdd 2 
a Dinyſtr. = 


Gin CHARLES MARSH A L- 


A gyficithwyd i'r Cymraeg, er mwyn y Cymry. - 


CAERFYRDDIN, | 
Argraffwyd gan Ioan Ross, yn Heol y Prior. 


M, oce, IxxiIII. 


Dymunir ar y Darllenyad, Fed mor 
Hynatis a gwella'r Beiau canlynol : 


Tu dalen 13. Ilinell 31. yn lle n dar, ei 

Tu dal. 20. II. 9. darllain Corn Baton 

Tu dal. 24. II. 22: yn lle uchod dar. i/od 

Tu dal. 25. II. olaf, yn Ile ddirzygiad dar. 
diſgeoyliad . 

Tu d. 30. II. 11. yn lle fad dar. /leihad 

Tu dal. 31. II. 17. yn Ile froyn- dar. fyro- 

Tu dal. 33. II. g. dileu 22 

Tu dal. 36. II. 2. yn Ile anufudd-ded dar. 
ufudd-dod—yn lle yndao dar. idas 

Tu dal: 42. II. 22. yn Ile /e y dar. fel na 

Tu dal. 44. II. 26. yn lle y perygl darllain 

yr er ib! 85 

Tu dal. 48. II, 29. yn lle 4 dar, 7 


— VT 


Annerch ir CVY MR. 


Anwyl GyD-wLADWYR, | 
ESTUN mor berthynol i Hap- 
= puſrwydd holl Ddynolryw fydd yma 
yn eich Iaith eich hunain yn cael ei ofod 
o'ch blaen, mac n wir dethwng o ddifrifol 
Yſtrriaeth holl Broffeſwyr criſt nogrwyad 
dan bob Enw; mi ddymunaf i'r Traeth- 
awd canlynol fod yn Fodd i wneuthur 1 
chi ddal fulw effeithiol ar y Pethau a 
berthynant at eich Heddwch trag wyddol, 
rhag iddynt ddyſod yn guddiedig oddiwrth 
eich Llygaid; y rhan fwyaf e Daynion 
a gyfaddefant, Nad oes ond un Ffordd 1 
Deyrnas DDV. Rhynged bodd iddo 
Fagor eich Dealltwriaethau trwy ei NV 
pryd ſandtaidd fel y galloch ei adnabod ef 
mewn Gwirionedd, yr hwn fydd gadarn 
2 zachau ac yn ddigonol i achub holl ſyrth- 
zedig Blant ADA allan o'r Cwymp, ac 
i adferu idaynt Orphwysfa a Heddweb 
—_— ef yr hun yw'r unig Ffordd at 
ad, fel y gallo Sail eu Hadeiladaeth 
grefyddol fod yn ddiyſgog ar Graig yr 9 
Oefoeda, ac fel y b'o gennych wir Obaitb. 
fed i chwi (ar ol bhyn) Dy nid o waith db 
Llaw tragywvddol yn y Nefoedd. 00 
gochelwch 


_ Y 


Annerch i'r C yuv. 


gochehoch dwyllo eich hunain! neu 
gael eich twyllo mewn Pethau yn per- 
thynu ich Happuſrwyad trag wydaol; 
. gwybyddweh, m watwarr D UM, 
canys beth bynnag a haunwch, bynny 
hefyd a fedwch mn y. divedd; Os 
dywedwch fed i chwi Gymaeithas 0 4 
5 D UW a rhodio o honoch yn y DDI 
web, Celwyddog yaych, ac wil ychyny 
Gwirionedd. Eithr o' rhoarwch yn y 
Goleuni, mae i chwi gymaeithas dich gi- 
lydd; a Gwaed Jeſu Griſt ei Fab ef dd 
yn eich glanhau oddi wrth bob Pechod. 
Am y Le bychan hwn gael ei Fen- 
dithio i'r cyfryw rai ac di derbyn ef yw 
taer Daymuniad un ac fy'n Emwyllyfor 
aa 1 holl Daynot-ryw. > 1 


I. LEWIS. 


HwIrroR Do, y Gfed, 
o'r bedwarydd Mis, 
1773. 


Nr . „ 
"EY TY % 


* Pryd y cymmeroft yn Llaw 1 ddar- 
1 lain y DRatETHAawp ganlynol, 
bydd ddifrif, bydd à Golygiad ſengl at 
| fewnol gyflwr o'th Enaid anfarwol; a 
gad dy Yſpryd blygu i lawr at y Meſur 
o Yſpryd Du w a roddwyd i ti er Lleſ- 
had, fel y gallo Llygad dy Ddealldwr- 
iacth trwyddo ef gael ei agor, 1 weled 
y Pethau a gynhwyſir yma, ag ſy'n per- 
thynu 1'ch Happuſrwydd tragywyddol: 
Ac na ddioddef dy hunan Feddyliau a 
bwriadan, yn » Doethineb odd: iſod, yr 
hwn ſydd gnawdol a daearol, a'i fod 
yn Farnwr yn hyn; ond ſaf yn lonydd 
allan o'th hunan Ddealldwriaethau, 
Eſgyniadau a Deſgyniadau, a gad yn 
wir y diwyd Barch fod i'r Gair, yn dy 
Galon a'th Enau, yr hwn a oſodwyd 
yno, fel y galloſt ufuddhiu iddo, a'i 
wneuthur ; felly bydd dy Galon yn 

A cael 


* — 


D. 


- 
— 
* 
* - 


RR 
cael ei hagor mewn gwirionedd i ddar- 
lain gyd ag Hyfrydwch y Pethau a a- 
gorwyd yma trwy Yipryd y Gwirion- 
edd, yr hwn ſydd yn chwilio pob Peth, 
ie, dyfnion bethau Duw, a'r ymdrech 
mewn Y ſpryd, ac ſydd am agor Llygaid 
y Deillion, ac am agor Cluſtiau y Bu- 
ddariaid a fydd yn cael eu hatteb, a'r 
ARGLwyDD HoLLALIL vod Dpuw yn 
cael yr Anrhydedd oddiwrth y Gwaith 
ei hun, a thydi y Lleſhad; hyn yw 
Dymuniad ac Ymdrech efe, yr hwn 
ſydd Ymderthydd am y berffaith Rydd- 
had Seion, 


Briftel, 23 o'r od 4 
Mis, 1673. C. M. 


Ffordd 


—_— 


— 


L Ffordd y Bywyd 


— — 


Wedi ei eglurhau, c. 


\ 

1 Wedi ei ddatguddio, 

| 1 

' B rroRDD MARWOLAETH 
1 

1 


9 — 


N y dechreuad y creodd Duw y nef- 

oedd a'r ddaear; ac ar ol iddo wneu- 

7 & thuryr holl bethau ar y ddaear, efe a wnaeth 
ddyn ar ol ei ddelw ei hun, efe a'i lluniodd ef 

o bridd y ddaear, ac a anadlaſai ynddo ef 

anadl Bywyd, a Dyn a ddaeth yn Enaid 

byw: A'r Arglwydd a blannodd Ardd yn 

Eden, ac a oſododd yno y Dyn a luniaſai ef; 

ac allan o'r ddacar yr Arglwydd Dduw a 

1 wnaeth bob pren dymunol i'r golwg, a dai- 
onus yn fwyd, 1 dyfu; Pren y Bywyd hefyd 

yng nghanol yr ardd, a Phren Gwybodaeth 
da a drwg: Ac efe y ſawl a luniodd Dyn 
yn y cyflwr hyn, a roddodd iddo ddeddf i' 
A 2 gadw 


—— 
— — —ä— 


1 


gad w ef yno, fel y mae'r Yſgrythur y gwir- 
ionedd yn tyſtiolaethu, gan ddywedyd, Ar 

Arglwydd Dauw a orchymynoad ir Dyn, gan 
ddywedyd, O bob Pren o'r Ardd gan fwyta y 
gelli fata; ond o Bren Gwybodaeth da a drwg 
na fwyta o bono; o blegyd yn y dydd y bwytai 
ai o hono, gan farw y byddi farw. *Nawr, 
Duw a welodd yr hyn oll a wnaethai, ac 
wele da iawn ydoedd; Pren Gwybodaeth 
Da a Drwg oedd dda, ond nid yn twyd: A 
dyn oedd wedi ei athrawiaethu à doethineb 
dwyfol, pryd y darfu YrArglwyddDduwddy- 
fod à bolt fwyſtfilod y maes, a holl ehediaid 
y nefoedd, at Adda, efe a roddodd enwau 
iddynt; a pha todd bynnag y galwodd Adda 
bob peth by w, hynny fu ei enw ef: Felly, 

yma oedd ſefyllfa Dyn ar ddelw Duw, yn 


| Enaid bywiol, Planhigyn hynod, yn gwbl 
hedyn cyhawn, gwedi ei lenwi a doethineb a 


rhinwedd dwyfol a wiſgwyd a diniweidrwydd 


a a lanwyd a mawl, gwedi ei harddu à glendid 
nefolaidd mewn parhfol twynhad o gariad a 


ffafr y Duw byw, yn cael ei feunyddiol ym- 
arweddiad ag ef a'i creodd ef; dim Marwol- 
aeth, dim Tywyllwch, dim Triſtwch, dim 
achos am Ddagrau, dim Troſedd, dim Guy- 


bodaeth o Ddrwe, yn byw yn y Bywyd di- - 


niwaid ei hun, gwedi ei oſod yn yr Ardd, © 
fewn pa un y daeth afon allan o Eden ag 
oedd yn ei dyfrhau hi. Oh, gyflwr fendig- 
edig | Oh, helynt happus! Oh, anrhaethol 
tedduant ! Oh, — harddwch a go- 
gioniant! 


«4 Rl \ = 
at 117 N 
1 * 


YH 
goniant! Mae tu hwnt i dafod dyn i lawn 
fynegi y cyflwr gwynfydedig, happus o law- 
enydd, heddwch, purdeb, rhinwedd, ſanct- 
eiddrwydd, cyfiawnder, mwyniant Bywyd, 
ac yr oedd Dyn ynddo cyn iddo droſeddu 
brenhinol Gyfraith Duw. | 


— * 6— * 


CYFLWR truenus D Y N 
YN Y baſe”! 
CW YE 


ND yn awr efe, yr hwn ni chadwodd 

ei drigfa cyntaf, nac ychwaith a ar- 

hoſodd yn y gwirionedd, a genfigennodd 
happuſrwydd Dyn yn y gwirionedd, gan 
hynny, fel Sarph, yn fwy cyfrwyſach na neb 
o fwyſtfilod y maes y rhai a wnaethai yr Ar- 
glwydd Dduw, a ddaeth at y Wraig yr hon 
a wnawd allan o'r Dyn, ac a ddywedodd, 
Ai diau, y dywedodd Duro, Ni chewch feoyta=* 
o bob Pren o'r ardd ? Y Wraig a ddywedodd, 
O ffrwyth Prennau'r ardd y cawn ni fwyta ; 
ond am fjrwyth y Pren ſydd yng nghanol yr 
ardd, Duw a ddywedodd, Na fwytewch o bo- 
no, ac na chyffyrddwch ag ef, rhag eich farw. 
A'r Sarph a ddywedodd, Ni fyddweoh meirew 
> 2 ddim; 


Adim; canys gwybod y mae Duo, mai yn y dydd 


* 


Dy lais a glywats yn yr Ai dd, ac mi a ofnais; 

noeth oeddwn, ac a ymguddiais: A*r Arglwydd 
Dduw a ddywedodd, Pwy a fynegoad i ti dy 
od yn noeth? Ai o'r Pren a orchymynaſcon 


3 bwytaoch o bono, yr agorir eich llygaid, ac y 
byddwch megis dutviau, yn gruybod da a drug: 
Ac yma y Sarph a ennillodd fynediad. A 
phan welodd y Wraig (dal ſulw) mai da 
oedd firwyth y Pren yn fwyd, ac mai teg 
mewn golwg ydoedd, a'i fod yn Bren dy- 
munol 1 beri deall, a hi a gymmerth o'i 
ffrwyth ef, ac a fwytaodd, ac a't rhoddes i'w 
Gwr gyd a hi, ac efe a fwytàodd, a'u lygaid 
hwy eill dau (dalſulw) a agorwyd: Ymaduw 
y byd hwn a orchfygodd, felly i agor llygad 
i weled drwg yn hytryd, ac i gaead y llygad 
ymhlant yr anufudd-dod hyn, fe} yma hwy 
na welant mwyach ogoniant Duw, Sc. Ac 


a wybuant eu bod yn noethion, gwed! colli 


Mantell Cyſiaunder, a Gwiſg Diniweidrwyad, 
a chwedi hynny hwy a wniaſant ddail y Ffi- 
gyſbren, ac a wnaethant iddynt arffedogau i 
guddio eu nhoethni; a hwy a glywſant lais 
yr Arglwydd Dduw yn rhodio yn yr Ardd 


gyd ag awel y dydd, ac Aada a'i Wraig a 


ymguddiodd o olwg yr Arglwydd Dduw; 
a'r Arglwydd a alwodd ar Aada, gan ddyy- 
edyd, Pa le yr wyt ti? Yntef a ddywedodd, 


i ti na fuyteit o hono y bwytaiſt ? Efe a 
ddechreuodd eſguſodi ei hun, gan ddywed- 


yd, 7 Wraig a roddaiſt i fod gyd d ni, a * 
0 


„ ld. r nn 


Freer 


A MR — — 2 0 8833 2 2 nd > „ 


reg P..wi 


» 
— 7 


e nne 


PONY ARS . 


[ 11 } 


dd i mi gr Prem, a mi a fwyteais : A'r Ar- 
glwydd a ddywedodd wrth y Wraig, Ps 
ham y gwnaethoſs ti n ? A'r Wraig a ddy- 


wedodd, 2 dar pb a'm twyllodd, a bwyta a 


wneuthum : A'r Arglwydd Dduw a ddywed- 
odd wrth y Sarph, Am wneuthur o honot hyn, 
Melldigediccach wyt ti nd'r holl Anifeiliaid, ac 
14 holl Fwyſtfilod y maes; ar dy dorr y cerddi, 
a pbridd a fwytei, &c. Gelyniaeth hefyd a ofod- 
af rhyngot ti a'r Wraig, a rhwng dy Had di 
g's Had hithau; efe a Mga dy Ben at, a thithau 
a Mei ei Sodl ef. F elly yr Arglwydd a an- 
fonodd Adda allan o'r Ardd, i lafurio y 
ddaear, Sc. Ac a oſododd o'r tu Dwyrain 
i Ardd Eden y Cerubiaid a'r Cleddyf tanllyd 
yſgwydedig, i gadw ffordd Pren y Bywyd. 
Oh, gyfnewidiad truenus ! Oh, newidiad 
doſturus Oh, gyflwr alarus, anfynegiad dru- 
enus helynt, anrhaethol gwymp ! Beth? Efe 
ag oedd yn ol delw yr anllygredig Dduw, yn 
Enaid byw, yn Breſwyliwr yng Ngardd yr 
Arglwydd, lle'r oedd Pren y y Bywyd, a lle yr 
oedd ef yn adnabod a means diſgleirdeb 
gogoniant Duw, a't yrru allan odd: wrth 
cwbl rr ddaear, ac nid yn unig felly, ond yr 


oedd y Cerubiaid à'r cleddyf tanllyd yigwyd- 


edig, gwedi eu goſod i gadw ffordd Fren y 
Bywyd : Oh chwi Nefoedd ! ſynnwch wrth 
hyn, ac ofnwch yn ddychrynadwy, Oh, 
Ddaear! Yr Arglwydd Dduw a feithrin- 
haodd Feibion, a hwy a 1 yn 
ei erbyn. | 

In 


Yn awr, O chwi Feibion a Merched 


| Aada, Beth oedd yr achos a'r ſail a ddaeth 


ar cyfnewidiad rhyfeddol yma, a ddaeth 4 
Dyn ir cyflwr a'r helynt alaethus yma ? 
Onid anufudd-dod i gyfiawn Ddeddf Duw 
ydoedd ? Oni ddarfu Pechod ddyfod- rr 
Byd trwy anufudd-dod, a marwolaeth trwy 
Bechod? Ac onid yw Pechod yn parhau yn 
y Byd trwy anutudddod ? Ac oes un ffordd 
arall trwy ba un y mae Pechod yn dyfod yn 
awr, nac oedd y pryd hynny, a Marwolaeth 
trwy Bechod, pa un a deyrnaſodd dros bawb, 
ac ſydd yn teyrnaſu dros bawb ac ydynt yn 
y cyflwr ſyrthiedig oddi wrth - Dduw, fel 
droſtynt hwy' na phechaſant-yn ol cyffelyb- 
iaeth camwedd Adda? Canys ni ddarfu 
pawb bechu yn ei gyffelybiaeth ef yr hwn 
a dwyllwyd à diſgwyliad o uwch radd ni 
hwnnw ymha' un y darfu'r Arglwydd Dduw 
ei oſod ef: Ond pob anwiredd, o ba gyff- 
elybiaeth bynnag a f'o, ſydd un yn 1 ſail, ac 
yn dyfod yn wahanwr rhwng dyn a'i Dduw: 


Felly fail pob anwiredd a throſedd a fu eri- 


oed, neu a fydd byth, ſy anufudd-dod i gyf- 
1awn Ddeddf Duw, anufudd-dod i ba beth 


ſydd yn dyfod a marwolaeth. 


Ond beth oedd hynny a ddarfu Adda farw 
ynddo? a beth oedd y farwolaeth hynny ; 
canys yr Arglwydd a ddywedodd, n dyad 

y bwytei or Pren, rhagddywededig, gan farw 


3 byddi farto; ac etto er iddo fwyta o hono, 
efe a fu byw yn allanol, ac a gafodd Blant? 


Y Dyn 


T wy 7 


ed Y Dyn oddifewn oedd yr hynny a ddarfu 
th Wl farw pa un a wnawd fel gan anad] bywiol yr 
a Hollalluog ; o blegyd Dyn yn myned allan 
1? o gyngor yr Arglwydd, a ddaeth trwy ei an- 
v7 ufudd-dod i ymddieithrio oddi wrth fuchedd 
'r Du, ac felly a ddaeth yn anſynniol o'r By- 
ry I wyd cyntaf hynny ym mha un yr oedd ef yn 
n gwbl Hedyn cyfiawn, ac yn Blanhigyn hy- 
d nod: Yn ei lygredigaeth, efe a ddaeth ya 
n farw oddifewn; efe a gollodd y tu fewnol 
h ſynhwyrau; fe attaliwyd y tufewnol gluſt; 
0, y tu fewnol lygad a ddallwyd; y tu fewnol 
n deimlad o brofiad pwy mor dda yw'r Ar- 
el glwydd, y tufewnol deimlad am y rhinwedd 
z- adwyfol, yn yr hwn y mae pob gallu, bywyd, 
u cariad a llawenydd; y tu fewnol ſynwyr o 
n | aroglu ei Wiſgoedd, ac ſydd yn ſawrio o'r 
a Myrrh, ac o'r Nardus yſprydol, a gollwyd i 
* gyd; ac yn lle hynny, fe agorwyd cluſt, ag 
- oedd yn gwrando ar lais y dieithr, a'r Ilygad 
c a agorwyd i weled firwyth gwaharddedig yn 
hyfryd ac yn ddymunol; y Wiſe nefolaida 


o Dainiweidrwydd, Llarieidd-dra ac Ufudd- 
dod, a gollwyd; ac yn y modd hyn, efe a 
ddaeth 1 fod fel heb Dduw yn y byd; ac 
yma, yn y cyflwr hyn, Dyn oedd yn gwbl 
7 allan o gymhwyſder i aros yn yr Ardd, na 
j bod yn gyfrannog o'r Pren nefolaidd y By- 
/ wyd, ag oedd yn ei chanol hi; ac yn y eyflwr 
Hee _ holl OG OIDY Feibion a Mer- 
| ched Dynion, er hyn hol] Ffigys-ddail wiſg 
| © Broffeliadau, - | "SY 4 
| Eitlir 


[ 14 ] 
Eithr fel y darfu deddf Yſpryd y Bywyd 
dorri allan yn ei eglurhid, a thrwyddo ef 11 
Feibion a Merched Dynion ddyfod 1 gael 
eu dyhuno, hwy a gant olwg a gwir brofiad 
o'u tu fewnol gyflwr a'u ſefyllfa, yr hyn 
mewn gwirionedd a wna i Gri gyfodi yn yr 
Enaid, Oh ofidus gyffror ! Oh druenus helynt ! 
Ac yma wrth hyn y daeth Dyn i weled ei fy- 
nediad pechod, pa un oedd yn dyfod à mar- 
wolaeth ; canys cyflog pechod yw marwol- 
aeth, yr hyn oedd y farwolaeth a ddaeth dros 
Adda, a dros bawb gwedi hynny, a ddarfu 
anufuddhiu i yſprydol ddeddf Duw, yr hwn 
ſydd yn gyfiawn, yn ſanctaidd, ac yn dda, 
ac oedd o flaen y troſedd, pa ddeddf 1y*' yn # 
dyfod a ni at Griſt yr Had addewedig, rhodd n 
Duw yr hwn ſydd fywyd tragywyddol. EA 
'. Yn. awr, Dyn gwedi myned allan o'r Na- 
tur, delw a'r had hwn ym mha un y cafodd | 
ef ei ſefyllfa cyn ei droſedd, ac y daeth i fad 
yn blanhigyn afrywiog o winwydden ddi- 
eithr, o flaen y Duw a'i creodd: Ac oddi 
 wrth feibion a merched dynion fel y maent | 
- yn uno à'r natur hyn a had y Sarph, | 
yr hwn a ddarfu lygru Dyn mewn en- 
aid, corph ac yſpryd, y mae'r canghennau 
a'r ffrwythau drygionus canlynol yn tarddu ; 
ſef, balchder, cenfigen, gwynfydiad, ymry- 
ſon, cynnen, ymddadl, caſineb, llid, digot- 
aint, Ilofruddiaeth, gwin-chwantach, aniwair, 
anlladrwydd, gwagedd, aflendid, putteindra, 
godineb, cariad y byd, meddwdod, gloddeſta, 


ſeguryd, ( 


— — 


2 — jp + BY — tl 


W. 


3 
ſeguryd, tyngu, rhegu, twyll, ſomiant, an- 
Fl ondebe drag dd) wedid enllib, cy- 
vydd-dod, gau dduwiaeth a dewiniaeth. 
Dyn gwedi ſyrthio fel hyn oddi wrth 
Dduw, i't cyflwr truenus alaethus yma, yr 
Arglwydd Dduw yn ei ddiderfyn oſodiad, 
ac anfeſurol garedigrwydd, a agorodd ffordd 
trwy pa un y gallai dynolryw ddychwelyd 1 
fynu atto ef drachefn; y ffordd hon yw'r 
had addewedig ym mherthynas pa un, efe 
a ddywedodd wrth y Sarph, mi @ ofodaf 
elyniacth rhyngot ti a'r wraig, a rhwng dy 
had di a' had hithau; efe a ig dy ben di, 


2 a thithau a yſſigi-ei_ſodl! ef. Felly yn hyn y 
mae tirion drugare Duw tragy wyddol 
yn ymddangos tu ag at ddynol-ryw, wrth 


roi i'r Had hwn, ſef, Criſt Ieſu, oni ie fe 
fuaſai pawb fel Sodom ac yn gyffelyb i Go- 
nmorra pa rai a ddarfu Duw yn ei ddigot- 
j. aint ddiſtrywio a than : Felly efe yw'r unig 

had hynny, ar ba un y goſododd efe gym- 
morth, Ir hwn ſydd gadarn i 1achau, ac 
ydyw delw yr anweledig Dduw, y cyntaf 
anedig o bob creadur, ym mha delw yr 
oedd Dyn cyn y troſedd, a ogoneddwyd 
gyda'r Tad cyn dechreuad y byd : hwn 
yw efe, ym mherthynas pa un yr ydwyf 
f. y2 enw y JEHora maywr, yn rhoi tyſtiol- 
aeth, Mai efe yw y ffordd i fywyd a iechyd- 
wriaeth ; ac nid oes un enw arall trwy pa un 
» dichon dyn fod yn gadwedig, ond trwyddo ef 
fd hwn a fu, a'r hen ac Had, a'r hwn ac 


dd 


„ 


Had i ddyfod ag oedd o dragwyddoldeb i 
dragwyddoldeb, Craig yr oeſoedd, a gan- 
lynodd Iſrael, ac oedd gyda'r eglauys yn yr an- 
ialwcb, fel ac y darfu Stephen dyſtiolaethu 
o flaen ei farwolaeth: hwn yw efe, ac Hdd 
heb ddechrtu dyddiau, na diwedd einices; y 
ſawl a amlygwyd mewn - cyflazonder amſer, yn 
cymmeryd arno efe nid natur angylion, ond had 
Abraham, i a un paratowyd corph, i 
wneuthur ewyllys ei Dad ynddo; ac ar ol iddo 
gyflawni hynny, efe eſg ynnodd lle yr oedd of 
o'r blaen goruwch yr holl nefaedd, fel y cyflawnai 
pob peth : hwn yw yr Immanuel, Duw gyd d 


ion y Prophwydi a'r Apoſtolion yn yr oeſ- 
oedd a'r cenhedlaethau ac a aethant heibio ; 
hwn yw'r unig garedig y prynedigion, a kwn 
yw ein Car ni. 


hen ddihenydd gwedi codi, ac yn cyfodi, yn 
nerth ei gadernid, ac yn datguddio yr hen 
ffordd dda, a llwybr y Bywyd, yr hwa oedd 
ei fynediad allan o dragwyddoldeb; ym 
mha ffordd y rhodiodd Abel, Seth, Enoch, 
Noah, Abraham, Iſaac, Jacob, ac hol! 
weiſion, prophwydi, apoſtolion, a ſainct y 
Dduw Goruwchaft trwy holl oeſoedd a chen- 
edlaethau ; pa frordd oedd o flaen pob 


Huniol ffyrdd ac addoliadau, a ofodwyd i 
fynu 


vi; Jeſu yr lachawadwr ; Criſt yr Enneiniog ; 
yr hwn alwyd wrth yr amryw enwau, ac aÞ 
ddywedwyd am dano dan yr amryw alwedig- 
aethau ac enwedigaethau, trwy enau ei weil- | 


+ 
. 
1 
* 


4 
* 


Ac yn awr y mae efe, yr hwn ſydd a'r 


F 


— 5 PA On reds. — KS vc —_ 


be) 


Wort 


fynu yn ewyllys ac amſer dyn; canys holl 
Bobl ſanctaidd Duw, a Saint y Goruchaf, a 


addolaſant Dduw mewn yſpryd o ſancteidd- 


rwydd, ym mha un yr oeddynt yn dderbyn- 
iol gyd ag ef, yr hwn yw Duw yſprydoedd 
pob cnawd: Ac nid oes un allanol gyflawn- 
jad pa bynnag, yn cael ei gyflawni gan neb, 
trwy oeſoedd a chenhedlaethau, ym mhellach 
yn dderbyniol gyd à'r Arglwydd, ond fel y 
maent yn cael eu cyflawni yn yr Yſpryd 
yma. = FEY IO 


_— EE 


Y ffordd i ddychwelyd allan o'r Cwymp 
i Ddelw Dow drachefn, yn yr hwn 
yr oedd Dyn cyn y Cwymp, &c. 


ITH R pa fodd-y mae Iechydwriaeth 
; yn dytod 1 gael ei weithredu tryyddo 
ef, a pha fodd y dichon dynol-ryw ddyfod 
attoef drachefn, yr hwn yw'r Ffordd, y Gwir- 
Zonedd a'r Bywyd, a'u dwyn oddi tan allu a 
Ilywodraeth had y Sarph, ym mha un trwy 
natur y mae pawb gwedi bod yn Blant dig- 
ofaint, ydyw mewn gwirionedd y Peth ag 
ſydd yn gorwedd yn bwyſig ar fy yſpryd 1 
amlygu gwedi cael trugaredd i weled dat- 
guddiad ac agoriad y ffordd yma o fywyd a 
techydwriaeth ; ac nid yn unig felly, ond 
angenrhaid fu arnaf, ac hefyd ſydd arnaf i 

| B bregethu 


118 ] 
bregethu Efengyl Criſt, ac i fynegi fordd le. 
chydwriaeth i im Gwladwyr trwy'r Ynys hon : 

© Loegr; ac yn awr, angenrhaid ſydd hefyd ! 

ar fy Yipryd, i adael tyſtiolacth-o'r un rhyw e 

ar goffadwriacth, | 0 

Yr ydys yn cyfaddef hyn yn gyffredinol, 

Mal yn yr Adds cyntaf y mae pawb yn fei- Ml c 

rw, ac yn yr ail Adda trwy Griſt yr Arglwydd f 

y bywheir pawb: Ond pwy fodd y mae dyn- y 
o'ryw yn dyfod allan o'r cyfryw farwolaeth, y 
yn yr Adda cyntaf, ac rr cyflwr hyn o fywyd I! 

yn yr ail Adda, ydyw yr hyn ni ddichon ae 

doethineb y byd bwn byth adnabod, byth wel- i 

ed, byth ddeall, na'i gyrrhaeddid yn gyfiawr Md) 

ac yn wirioneddol : Dyn trwy y Doethine) p. 

hwnnw a ddarfu ond tybied rhyw beth yn y {Wed 
meddwl cnawdol ym mherthynas i'r dirge!-W-2 
ch mawr hwn, ac yn y Doethineb hyn a o- 
ſododd ĩ fynu amrywddy chymygion o Efordd ev 

 Bywyd a lechydwriaeth: Ac ir amryw Fhyrdi r 

vyma o ddychymygion a bwriadau Dyn a o. ¶foc 

ſodwyd 1 fynu yn ei Ddoethineb ſyrthiedig; fu Wy r 
yr amryw alwedigaethau, Wele yma, Wel:Mche 
acc; ond y dydd ſydd gwedi dyddhau, ac rho 

yn ymddangos, ac yn awr yn torri allan fwy 

fwy, clod a mawl fyddo i enw yr eie 

Hollalluog Dduw, ym mha un fe gaiff yr 


amryw Ffyrdd ddychymygion, a ofodwyd ion, 
fynu yn Ewyllys a ſyrthiedig Ddoethineb Dyn, meg 
yr hwn ſydd ddacarol, anianol a chythreulig, 1 am 
ddyfod 1 ddiwedd. yr o. 


A yn awr, yn enw y galluog Du, j 
0 


| 2 0 


* r 
N * — 
N *; 


Ha LU 19. I 

holl ddelwau cerfiedig, gwaith dwylaw dyn- 
ion, a Daethineb daearol a dorrir yn ddarnay, 
ac a falir yn Ilwell; genau'r Arglwydd y 
lluoedd a lefarodd hyn, y ſawl a'i cyflawna 


ef trwy allu ei fraich'a thrwy nerth ei ga- 
dernid ef. 8 0 


n ol, Ac am hynny, dychrynwch, dychrynweh 
fei- Ml chwi holl Seiri delwau o bob math, pwy a 
ydd I fu yn gwneuthur ac yn llunio tebygoliaethau 
yn- WM yoghylch Ffordd y Bywyd a Techydwriaeth, 
eth, Wyn eich ſyrthiedig Davethineb ac Ereyllyſiau 
vyd liygredig, ac a wnaethant dduwiau o honynt, 


ac fe ddarfu i chwi gwympo ac ymgrymmu 
1 lawr a'u haddoli hwynt; fel hynny gallir 


awr dy wedyd am y wlad hon a elwir Cred, lle 
ine) N proffeſir y Grefydd griſt'nogol, fel y dyw- 
n yedwyd unwaith am Jrael, Fel y mae dy ddi- 
gel- aſcedd, felly y mae dy dduwiau, O Iſrael! 


a o- Ond yn awr y mae cyflawnder yr amſer 
ardi H gwedi dyfod, ac yn dyfod, ymha un y mae 
yrd r hen Ffordd o ſandteiddrumdd yn cael ei gy- 


a 0. fodi, ei eglurhau a'ĩ amlygu, ym mha Ffordd. 
fu rhodiodd y Cyfiawn trwy holl oeſoedd a 
el chenhedlaethau; pwy Ffordd yw Criſt Ieſu, 
1, ac Hrhodd cariad y Tad i feibion a merched dyn- 


ion, yr hwn a ddarfu fel y rhagddywedwyd, 

* bregethwyd i fynu ac a fynegwyd trwy ei 
F yr Weiſion, Cenhadon, Prophwydi ac Apoſtol- 
yd Hon, dan yr amryw enwau a galwedigaethau, 
Bymmegis ag yr oedd efe yn gweled fod yn dda. 
lig amlygu ei hun ynddynt ac iddynt, ac fel 
yr oedd ei Yipryd yn rhoddi ymadrodd idd- 
N B 2 ynt: 


Fwy 
Reta 


Ys N 
holl 


J 


= 
RR —— A 
2 ** 25 * Py 4 - 
— — — 
— woo 


——— — 


- 


Ly 

has 

- . - — 
—— r — —— 2» 


- 
— - ——A©ww_— — oa 


> has 
Y £ — 
22 —— — —᷑ę käũw1ükʃ— 
8 * 
* 8 
a — _ — 
n 
" 3 r 
A 


— — — 


* — — — 


. 
— - — ” * - - 4 
— * 4 on. & 55 ants. Haga he td 2" — - 
hy * KS . 2 n —— — — q 
- 2 — = e 
* pry — — - — ———ů „ — — q 
4 . & 
ET OS en — _- - —— 0s \ 
, - C — — ws" abies — vs, * 3 
„ ——— — —— . — * 
— 7 2 - 1 
* —— — 22895 8 * 
1 
0 * x 
% a 
ll 


— — < 
- - 
_—_ = , . — f 
K. 122 — — — — — — Os 4 


[20 ] 
ynt: Vm myſg amryw alwedigaethau eraill, 
efe a fynegwyd yn Offeiriad yn dragywydd yn 
o urdd Melchiſedec; y pkg © a ganlynodd 
Iſrael, yr hwn oedd gyd a'r Eglwys yn yr 


 anialwch ; yz -Frenhin, yn Ddedafeor; Rhy- 


feddol, Cynghorwr , Tywyſog Tangnefedd ; 
yn Flaguryn, yn Oleuni i oleuo'r Cenhedloedd; 
y Fraich o Jechygapriaeth Dute; yu Gyfammod, 
Meſſia ; Arweinyad;, Rheokor , Cadpen; En- 


ntiniog Duw; Maen tramgwydd;, Sylfatn-a 


oſodwyd yn Seion; Congl. faen; Gair "Dy ; 


y Gair ag oedd yn y dechreuad; y gwir ORuni 


ag Hdd yn goleuo pob dyn ag ſy'n dyfod i'r byd ; ill © 
3 Gwirionedd; y Ffordd ar Byreyd; Brenhin y 
brenhinoedd ; Arghoydd yr argluyddi; Criſt, | 
Emmanuel; Ieſu; Dechreuad Creaduriaeth Duw, . 
y Cyntaf-anedig o bob Creadur; y Cyntaf-anedig | 
oddiworth y Meirw , y Tyſt ffyddlon; yr Alpha | 
ac Omega; y Seren foreu eglur; Deko yr an- 
zoeledis Dauw, a Hiliogaetb Dafydd. Dan 
y rharn, ac amryw-enwau a galwedigaethau | 
eraill, y dywedwyd ac y mynegwyd am dano 
ef, gan yr hwn y mae etto enw, nad oes un 
dyn yn adnabod ond efe ei hun, yr hwn yw 
yr un tragywyddol Ffynnon o fendigedig- 
rwydd, a'r. un gwerthfawr Achubwr ; ac nid 
oes un arall ond efe, er ei fod yn cael ei enwi 
amryw ffyrdd, fel ag yr oedd ei Yſpryd ef 
yn rhoddi ymadrodd, i' amlygu ef Yr cyt- 
ryw yr oedd ei weiſion ef yn llefaru, yn pro- 
phwydo ac yn yſgrifennu am dano. 
Ac yn awr, efe a bregethwyd i fynu trwy 
Zh | y 


ia 


gallu gynt o'r ſanctaidd tragywyddol Dduw, 
dan yr enwad o Oleuni, yn yr Ynys hon o'r 
Cenbedloedd, megis y propwydwyd gynt gan 
Eſay xlix. 6. yr hwn a ddywedodd, Gael yew 
dy fod yn was. i mi, i godi Iheythau Jacob, ac i 


ddaf hefyd yn oleuni i'r Cenhedloedd, fel. y 
byddych yn Jechydwriaeth imi hd tithaf y 
adacar; yr hyn ſydd un à thyſtiolaeth Joan 


y Cu, a'r Gair oedd gyd à Ditw, a Duw odd 
y Gair; bien oedd yn y dechreuad gyd 4 Dum; 
trwyddo ef y gwnaethpwyd pob peth, ac hebdds: 
ef ni wnaethpwyd dim a'r a wnacthpwyd ;' Fu- 
ado ef yr oedd bywyd, a'r bywyd oedd (dal ſulW ) 
oleuni dynion; a'r goleuni fydd yn lewyrobu yn 
y tywylkoch, a' tywylkwch nid oedd yn ei am- 
gyfired. Yr oedd Gwor gwedi ei anfon oddiꝛvrth 
Daduw ai enw Ioan; yr hen à ddaeih yn Ayſt- 
iolaeth, fel y tyſtiolaethai am y goleuni, fel y ere- 
dai pawb trwyddo ef: Nid efe oedd y goleuni, 
tithr efe a cnfonafſid fel y tyſtiolaeth:i am y Go- 
leuni hwn oedd y gwir Oleum, yr hum Had 
yn goleuo pob dyn a'r hdd yn dyfod ir byd,, &c. 
Ac yn gyttunol i hyn yw tyſtiolaeth Simeon 
gyhawn, yr hwn a ddaeth trwy'r Yſpryd i'r 
Deml,* ac a gymmerodd y Dyn bach Iefu-yn. 
ei freichiau, ac a ddywedodd, 77 ator: hon, 
Arglwydd, y gollyagi dy was metem tanguefedl, 
3n ol dy air; canys fy Ihgaid a welſant dy iechyd-* 
| dwriaeth, yr hon a barottoaiſt ger bron'-wwyneb- 
rWy yr Holl bobleedd, yu Oleuni i oleus y Cenhedl- 
Y 3 oedd, 


adferu y rhai cadwedig o Iſrael. Mi 4th ro- 


Pen. i. yn dywedyd, In y deebreuad yr vedd 


% ” 
- 
- —— 1 — 
—_ 1 x a — 


—_— — — — 
0 . 
—— — 
4 — — 


W — — 
2— — 2 


A. 
_ - - 
E — ws or we 
—— 2 
a= — 


— — ᷑ʒᷓ — — 
- N 


% . — 
— — — 
— TI — 8 — 


Lend n my A _ . - =_ - 

wp 0 8 bv \ \ \ \ - : | | R 

ad Bl ha D yi s FB £ — * «The LS) | os _— } n =; O = "= 1 . 
a o 4 ry _ FI 4 FS | \ - = b l - . 1 A 

, n MS 1 3 G Y 0 430 1 Fan Os - 


TY 


= I 
- 1 


- AE. K = 


* 
— * 1 3 F 
Tn N eee = \ 
. N 
1 ; = —Y 8 th \ * 


— 


* 2 1 
— — — — e — 
— — _— | By 
WS i _— 
a,” N 


= ue © WY 
1 lh) 
l » —_—_ 
9 ft 3 q 


— 
6 — 
—— 

5 << CS 

Lad 


— = a 

- —— — 2 1 — . 
— ; A 
—— — — 5 4 * 


— - 
— q́C— 
— Hr OS — 


— 


— 


- 
* 
— * 
4 , mae K———— 


5 


— * N * = 
r — 9322 * 


WW Spano ——_— — 
" 1 0... 
* By 3 — = 


* — —ʒ 


Wit 


- 


- Ll 
nm 


"If 22 ] 


oedd, a gogoniant dy bob] Iſrael, Hwn yw 
efe, ym mherthynas pa un yr ydym yn tyſt- 
iolaethu, mai ei Oleuni ef ydyw'r ffordd i'r 
By wyd: A hon yw'r ddamnedigacth, ddyſod 
Goleuni i'r byd, a charu o ddynion y tywylhuch 
yu, fawy ndr Goleuni, canys yr oedd eu gweith- 
redbeud ty yn darwg: O herwydd pob un 
(dal ſulw) ar Hdd yn gwneuthur drwg, Hdd 
yn-caſatt y Goleuni, ac nid yn dyfod i'r Goleuni, 
fel na argyhoedder ei weithredoedd ef; ond yr 
hwn: ſydd yn gwneuthur gwirionedd ſydd yn dy- 
fed ir Goleuni, fel yr eglurhaer ei weithredoedd 
ef, 'mai yu Nuo y gwnaed hwynt. 

In awr'y Goleuni hwn, ynghylch pa un 
y tyſtiolaethodd gweiſion y Goruchaf, yw'r | 
hyn a ddywedwyd am dano, ac a alwyd dan 
yr araryw enwau: O blegid yr eglurhad hyn 
o Dduw mewn dyn ſydd weithiau yn cael ei 
alw y Gair, yr Yſpryd, y Ddeddf, a Gras 
Duw; yn awr y Gair, Goleuni, Gras, Deddf 
ac Yſpryd ydynt oll un mewn natur, er eu 
bod dan amryw enwau : Moſes a't galwodd 
ef y Gair, ac a gyfarwyddodd at y Gair hwn 
yn y galon ac yn y genau; pa un, Paul, 
Dyn ag oedd gwedi ei oleuo, a ddarfu ail ad- 
rodd, gan ddywedyd, Na ddywed yn dy galon 


(dal ſul w) Prey a efgyn i'r nef, hynny yw dwyn 


Criſt i wared oddi uchod; neu pwy 4 ddiſgyn i'r 
dyfnder, hynny yw, dwyn Criſt drachefy i fynu 
oddi wrth y meirw ? ' Eithr pa beth y mae ef yn 
ei ddywedyd? Mae'r Gair yn agos attat, ſef yn dy 


enau ac yn dy galon; hynny yw Gair y 194d yr 
| | WW 


Tas T 


hwn yr ydym ni yn ei bregethu. Hwn yw 'r 
Gair ſicr y Prophwydi at ba un y mae Pear 
yn cyfarwyddo 1 ddal ſulw arno, megis ar 
ganwyll yn llewyrchu mewn lle tywyll, hyd 
ni's gwawrio'r dydd, ac oni's codo'r Seren 
Idydd yn eich calonnau chwi. 
Y Goleuni hwn yw Deddf Yſpryd y By- 
yd, 4 pha un yr oedd Paul yn gydnabydd- 
is, fod yn gwrthryfela yn ei feddwl yn erbyn 
leddf pechod a marwolaeth ag oedd yn ei 

nelodau: 1 Goleuni-hwn ydyw y Ddeddf 

'n y Galon, a'r Yſpryd yn y rhannau oddi 
ewn, y Cyfammod newydd yr Hollalluog 

dw: Hwn yw yr hyn ag ſydd yn troi 

r enaid; pa ddeddf yr oedd Paul yn hyf— 
du ynddo yn ol y dyn oddifewn; y ddeddf 
ion yw'r Goleuni, o blegyd ꝑa un y mae If. 
grythurau y gwirionedd yn tyſtiolaethu'n ami: 
Hwn oedd y gras hynny a ddarfu Paul ddy- 
edyd oedd yn dyfod a iechydwriaeth, ac a 
Imddangoſodd 1 bob dyn; pa Ddedaf, Goleu- 
i, 7pryd, Gras, Rhodd, ddarfu mewn meſur, 
tel Talentau Duro, ymddangos i bob dyn ag 
ſydd yn cael eu harwain, eu dyſgu a'u tywys 
ganddo, i wadu pob annuwioldeb a chebantau 
aol; ac nid yn unig felly, ond hefyd i fyw . 
n ſcbr, yn dduwicl, ac yn gyfiawn yn y byd ſydd 
r awr hon: Hwn ydyw y Gras hynny ag 
oedd yr Arglwydd y Rhoddwr o hono, yn. 
dywedyd wrth Paul, cedd ddigonol iddo ei 
achub ef oddi wrth y brofedigaeth, y ſwmbl 
n y cnawd, ym mherthynas pa un yr oedd 


yr 


( 24 ] 
yr un Apoſtol yndywedyd wrth yrEpheſiaid, I Ir 
Trwy ras yr ydych yn gadwedig, &c. a'r eglur- Ml B 

had hyn o'r YVſpryd a ddywedodd Paul am 8 
dano, pa un a roddir i bob um er lleſhad. A 
hwn yw'r Y ſpryd da a roddodd yr Arglwydd N. 
i Iſrael, y ſaw) a wrihryfelant yn ei erbyn ef, 1 
fel y darfu yr hen fyd, wrth ba rai y dywed- Mt 7 
odd yr Arglwydd, Nid ymryſona fy Zipryd i if 
chm yn dragywyad; o blegyd pa air, Deddf, Mt © 
Goleuni, Gras ac Yſpryd, a roddodd i fod yn f 
arweinydd ac yn gyfarwyddid i ddynol-ryw 
allan o bechod, marwolaeth a thywyllwch, i 
ba rai y darfu dyn ſyrthio trwy anufudd-dod 
i gyfiawn ddeddf Duw, fel y rhagfynegwyd; Wt * 
y mae yr Yſgrythurau ſanctaidd yn rhot eglu ſy 
a llawn dyſtiolaeth am dano, fel ac yr ym- 
ddangoſwyd; ond yn'awr, yr hyn ag ſydd yn 
barod i godi yw'r gwrthddadl mewn rhai,deall- I ©) 
twriaethau pa rai ydynt heb eu hagoryd, ym- Ml © 


_ ofyniadau pa rai ſy* i ddirna, a*u holiadau yn | d 
ol ffordd iechydwriaeth dyn ſydd yn ſefyll yn Þ al 
y doethineb hwnnw ag ſydd oddi "ac th 
yn ewyllys a rheſwm dyn gwedi ei afrywiogi f 
allan o fywyd Duw, yr hyn yw, onid yw pt 
pregethu i fynu ymddangoſiad y Gair, Go- 4 
leuni, Deddf, Yſpryd a Gras Duw oddifewn, n 
a tueddiad i wneuthur Tefu Griſt a: ymddan- dd 
goſiad yn y cnawd ; ei ddioddefaint, ei far- hu 
wolaeth, ei adgyfodiad a'i eſgyniad yn ofer? WM * * 
at hyn mi a attebaf, Nag ydynt; o blegyd Ml © 


ni ddarfu neb erioed, ac ni chant byth, yn 
wirioneddol weled, canfod, deall, adnabod a. 
mwynhau 


oy | # a # - i. 
* 9 1 
* "7, = in \ — * q 0 _—_ * a hs „ 


1 


mwynhiu y lleſhàd o Ieſu Griſt a'ĩ ymddan-- 


IF CNET 


_ goſiad yn y cnawd, ond fel y mae eu calonnau 
am gwedi cael, yn cael, neu'n dyfod i gael eu hagor 


. Aru dealltwriaethau eu goleuo gan y goleuniy 
yr hyn ydyw meſur o'r cyflawnder dwyfol 
1 ef, o'th fod yn trigo ynddo ef, ac yn cael ei gyf- 

g WW rannu a'i ofod yn yr holl eneidiau anfarwol, 


77 fel cyffredinol gariad Duw, a ymyſtynwyd 
2 Fab ei gariad 1 holl deuluoedd y ddaear, 
yn fel datguddiwr ac amlygwr o'i ewyllys ef, 
WT ac yn dyfod a deillio allan ei hun yn gyffre- 
h. : dinol o'i gyflawnder dwyfol, canys y mae 'r 
Jod TLigrythur yn tyſtiolaethu fel hyn, Pa ddyn 
yd: edwyn bethau dyn, ond yſpryd dyn yr hun 
"hi dd ynddo ef; felly beſyd pethau Duw nid ed- 
-m- h neb ond Yſpryd Dur. 15 
| yn Calonnau yr Juddewon heb fod gwedi eu 
all. tymheru gan ras Du yr hon yw byzeyd tra- 
m. £3423 dde), ni ddarfu hwynt ganfod, garu, na 
yn I derbyn Criſt Jeſu, pan amlygwyd ef yn yr 
yn & allanol gorphorol ymddangoſiad hwnnw, ei- 
2c 8 thr hwy a'u gyrthodaſant ef; er ei holl bro- 
ogi ties o gariad, anrhydedd, a pharch ir Pro- 
yy phwydi, a'u bod mewn diſgwyliad o ddyfod- 
Go. lad y Meſſias, yr hwn yng nghyflawnder 
vn, amſer a ddaeth, ac er hyn ni ddarfynt ei 


dderbyn ef, ond yn lle hynny a oſodaſant eu 
ar. hunain yn ei erbyn ef, yn cymmeryd cyſſul 
er? o amſer 1 amſer pa fodd y gallant ei ladd ef, 
yd er eu bod mewn Feiriau yn proffeſu pryſur 
yn ddiwygiad am dang ef: Felly yn y dydd, yr 
#; OES 


45% 1 4s ith 


des a'r genhedlaeth hon, y mae llawer yn 
cyfaddef yn eu geiriau eu bod yn credu yn 
ei ddyfodiad ef yn y cnawd, ac yn ei ddio- 
dgefaint ef, ei adgyfodiad a'i eſgyniad; eithr 
gan fod eu ffydd yn ſefyll mewn opiniynau 
allanol, ac heb ddim tu fewnol deimlad o 
ddiben ei ddyfodiad ef, na o rinwedd ei ddi- 
oddefaint, ei farwolaeth a't adgyfodiad, c. 
Y cytryw ydynt elynion yn eu mheddyliau i 
ail ymddangoſiad a' i ddyfodiad ef heb bech- 
od 1 iechydwriaeth: Felly y mae angenrhaid 
am holl feibion a merched dynion 1 i ddyfod 
atto, ac ufuddhau i'r egwyddor ddwyfol 
hwn, yr hwn a oſodwyd yn eu cydwybodau 
gan y Duw byw tragywyddol, fel y gallo 
wrth hyn y llygad a ddalwyd trwy anufudd- 
dod gan dduw y byd hwn gael ei agor; ca- 
nys, hyd oni ddaw hyn mewn rhyw feſur i 1 
gael el effeithio, dirgelwch duwioldeb, yr 
hwn ſydd fawr, ni allir ei weled na'i adnab- 


od; ac am hynny y dywedodd Criſt, yn | 


gweled y Wraig o Samaria yn anwybodus 0 
hono ef, yr hyn oedd, a'r hwn yw y dirgel- 
weh mawr hynny, a Rhodd cariad y Tad, 
Ped adwaenit ddawn Duw, 4 phy yur hen 
Had yn dywedyd worthyt, Dyro i mi i fed, tydz 
a ofynnaſit iddo ef, ac efe a roddaſai i ti ddwyr 
bywioel. 

Yr ymdrech mewn Yſpryd o genhadon a 
gweiſion y Goruchaf yn yr oeſoedd a acth- 


ant heibio, oedd yr un ag y maent yn awr, 
| ſef, 


$2 > 00 A ER o . , OS we 


C341 
ſef, I droi pobl o dywylkuch i oleunt, ac o fedd- 
iant ſatan at Dduw : Nid wrth hynny yn un 
modd yn amcanu 1 wahanu yr ymddangoſiad 
o Ieſu Griſt neu ei ddioddefaint, ei farwol- 
acth, ei adgyfodiad neu ei eſgyniad; ond i 
ddyfod a phawb ag ſydd yn cael eu harwain 
ganddo, at yr hyn a agoro llygaid eu deall- 


twriaethau, trwy ba un hwy a ddeuant rr 


fath gyflwr ac yſprydol ddealltwriaeth 1 wel- 
ed ac adnabod eu lleſhad trwy yr ymddang- 
oſiad hynny o Iachawdwry byd; o herwydd 
hyn yr ydym yn dyſtiolaethu, Ag un offrwm 


y perffetthiodd efe yn dragywyddol y rhai Hdd 


wedi eu ſandteiddio. Ond yma y mae gwrth- 
ddadl arall yn cyfodi, mewn rhai ag ſydd 
gwedi dyfod mor belled ag i gyfaddef, Fod 
egzwyddor neu oleuni mewn dyn ag Hdd yn dat- 
guddio pechod, ac yn dyſgu dyn i wneuthur yn 
garn ac yn gyfartal, yr hyn y mae thai yn ei 
aw yn foeſoldeb, ond fod y goleuni ar egwydaor 
hon mewn dyn o briodoldeb athubys, a natur a 
thymmer y Duw byw, y mae llawer o eiſiau 
dealldwriaeth yn gwadd, ac felly ydynt yn 
ewrthwynebu y gwirionedd, a thramgwyddo 
ar y Congl-faen, yr hwn yn wir a fu mewn 
amryw oefoedd i lawer o ddynion yn Faen- 
tramgwydd ac yn Graig-rhwyſtr, pa un y darfu 
miloedd wrth roi eu hunain 1 fynu 1 gael eu 
harwain gan eu doethineb a'u callineb eu 
hunain, ymwrthod, ie, y rherny a gyfrifwyd 
yn Ben-Seiri-Celfydd, ac yn brofjeſwyr o Dduw 

- a Chriſt, 


# P 
7 N 74 1 
3 Ws = ö 1 © _—_ _ PRs 1 o 
— — — Ps | 


X51] - 


# Chrif, gan eu bod yn anwybodus o rei. 
dyn a hiliogaeth Dafydd, darfu, ac etto y 
maent yn gwrthod y Gongl-faen hon. 
Yn awr, er mwyn y cyfryw oll ag ſydd 1 
dymuniad ar ol y gwir acachubol wybodaeth 
o leſu Griſt, y mae ar fy yſpryd etto ym 
' hellach i agor a mynegi natur a rhinwedd i 
egwyddor a'r goleuni hwn; Ffynnon pa un 
ydyw yr anfarwol Dduw, y tragywyddolf 
Cefn- för o'r cyaflwnder dwyfol, a'i natur ail 
dymmer ſydd un #r ffynnon o ba un y mag 


— — 


ba : = — 
— — Ea; EF" 2; — 3 0 — 8 — 
— ” 4 — > 2 , * = A * 7 
p 1 — — — — * — — — _ — — — —— — — 
— — —— 
* _— ac 2 — * 2 wc * — * 
— — 


— 
as Y 2 ww tc A Wa 2 > 
"_ 2 4 - ” = 
n 2, Fox oY — I — — — — — : — 
2 W * 4 
— — 
— — - — — way —— — 


yn dyfod: Joan a dyſtiolaethodd, Iny deci | 
reuad yr oedd y Gair,a'r Gair oedd gyd a Duu 
4 . . '4 Duw oedd y Gair. Yuddo ef yr oedd byreyii 
1 dA bywyd oedd oleuni dynion. Efe hefyd 
ni _dyſtiolaethodd, Nid efe oedd y Goleuni, eiii 
i I ee anfonafid fel y tyſtiolaethai am y Goleuni ; 
$11 Dun ydoedd y gwir Oleuni yr Brem {5 yn goleu , 
W pob dyn ar Hdd yn dyfod i'r byd : Wele ma 
| 1 ffynhonell y goleuni hwn ydyw Criſt Ieſu, 1 ? 
148 Gair, 'F 
1 Eichr fe ddichon rhai holi fel hyn, 2:4 + 
£10 Criſt y Goleuni ym mhob dyn? 5 
1 1 I hyn mi a attebaf, Fod Criſt trwy ei off ; 
14 leuni yn ymddangos ym mhob dyn; ac f 
11 mae 'r goleuni ag ſydd yn dyfod oddi wr ; 
| | | ' Griſt ym mhob dyn; fel yr amlygwyd yiſ f 
1011 eglur o'r Yſgrythurau y gwirionedd: Ac fil „ 
1 I fy mod yn ei gyfrif ef yn ddiangenrheidioli < 
1 atteb y mano] holiadau o'r cyfryw ag y dyn x. 
| 4 yn holi 1 adnabod llawer, ac nid y'ut yu ri .q 
44 | 1 
1 - 
I 
11 


. 
2 
— — 


— 


B 
In gyfattebol ir n y maent yn ei adnabod; er 
hyn, er mwyn y cytryw, dealltwriaethau pa 
rai ni agorwyd, ac etto ydynt yn ymofyn y 
ffordd i Sion, mi a chwanegaf y tebygoliaeth 
yma: I haul naturiol a ofodwyd gan y Cre- 
acodtor i oleuo y byd allanol, ac yn diſgleirio allau 
oi gorph feſur oi oleuni ai dymmer naturiol, 
n llewyrchu ar y cyfiawn ac ar yr anghyfiawn, 
ac felly yu rhoddi allan yn feunyddiol o'r rhin- 
wedd ag Hdd gynhenid 1ddo ei hun: pan b'o yr 
baul- yn llewyrchu ar un-rhyw wrthddrych pa 
bynnag, yr ydym weithiau yn dywedyd, Mae r 
haul yn ymddangos atcw; ac ar amſerau eraill 
ai a ddywedwn, Nua y mae'r haul; y cymmwy/- 
der o un o'r ddau fath o ddywediadau, yr wyf 
n meddiv} ni chweſtiyna neb; o blegyd goleuni 
n yr ymddangofiad hyuny Hdd i weled, 4 
rhinwedd yn cas! ei deimlo, yn treiddiadu i adne- 
wyddiad ein cyrphnaturiohygoleunt a'r gures hun 
Had yu ddiwahanol oddiævrih y cyflawnder ; ac 
er ei fod yn lewyrchu ac yn ymddangos ei rin- 
oeddol fywyd i, a thros yr holl ddacar, etto wid 
vw ei gorph yn un modd yn cael ei wahanu neu 
ei newid trivy oeſocdd a chenhedlaethau. Ac 
telly y dywedaf fi, Fod Criſt y Ffynnon gyf- 
redinol y Bywyd, Haul Cyfiaznder, y Cefn- 
for a'r Cyflawnder o Oleuni, Bywyd a Rhin- 
wedd yſprydol, o ba le y mae meſur oꝰi natur, 
ei dymmer, a rhodd yn cael ei gyfrannu, a'i 
roddi gan y Tad 1 holl feibion a merched 
dynion, ſaw] ydynt i gyd gwedi eu goleuo 4 

8 ym- 


4 > — — c<- — — — — ay _ 
1 
=> — 
* — 
— — 


» - - f 4 
= — A — 2 — 2 - . 
— - . 2 - res Fc — — — — - —4 
—— — 3 „ 4 "> 
— ——' . ̃ ²˙ 23 T : - y — 4 — 
« 2 3 3222 — N 8 . <p 8 3 
4 q 2 * — g _ - N „ 
— — — 


— n FRI p 


— 7 — 
— 2 — . 

. - — _ — 

2 * 


— — 


— — 2. 
— — 2 2 
— — —— = — 
— * 2 a - 4 — 


<A - 
+=, 
— — — 4 
..- as _ — 
* 


= 
_ oe tf - p 
— 3 Nw” D 


= 2 2 * 
— 


— OW we OO mu 


| — — © 7 OR —— Eà——ůů 

— 2 — — — > * _ , 

, Ct 1 
— — — 25 1 1 — — — - _ * * wt 
— —— — 1 — — — p ' — 
> _ . —— — —— — — — * 
1 
: 


© 7 5 — = —— 2 39 = * 
„ P y 
* — * — 7a ge vm 2 * 1 A 


= Þ "_—_ 


E 360 


ymddangoſiad yſprydol ef; ac er ni all yr 


ymddangoſiad hyn gael ei alw yn lawnder, 
er hyn gan ei fod ef yn feſur o'r cyflawnder 
hynny, y mae ef yn un mewn natur a thym- 
mer, ac yn ddiwahanol oddi wrth y cyflawn- 


der: A thrwy ei rinwedd ef y mae bywyd yn 


cael ei gyfrannu feunyddiol i feibion amerched 
Aynion, y ſawl a ddiſgwyliant am yr ymddang- 
oſiad o hono, fel am oleuni y boreu, ni's 
gallant fyw i Dduw hebddo ef; er hyn, nid 
ydyw efe yn goddef dim lleſhad, neu newid- 
1ad, ond yr holl gyflawnder o'r goleuni dwy- 
fol, bywyd a gogoniant ſydd, ac a gaiff drigo 


gyd ag ef trwy bob oes a chenhedlaeth : Ac ; 


er fod gorchudd o dywyllwch gwedi cyſgodi 


calonnau rhai, felly pan byddom yn rhoddi 


tyſtiolaeth i gyffredinol ymddangoſiad Hau! BF , 


Cyfawnaer yn holl galonnau mwerbion a merched | 
dynion, y maent yn barod 1 ddywedyd, Mae | 
yr fath dyſtiolaeth yn arwain i leihau.y gogoniant 
ar anrhydedd ag Hdd yn perthynu iddo ef, fel i 
y mae efe i'r cyflawnder, yn eiſtedd ar ddebeulaw | 


y Tad; yn caſglu oddiwrth y cyfryw dyſtiol- 
aeth, tra b'om ni yn tyſtiolaethu ei ymddangoſiad 
ef yn ein calonnau, yr ydym yn cau allan ei bre- 
ſennoldeb ef mewn man arall : Pa gaſgliad, mi 
a ddywedaf, ſydd mor afreſymmol ac y by- 
ddo 1 neb farnu, o herwyad ein bod ni yn dy- 
Weyl am lezuyrchiad nen ymddangofiad yr Haul, 


 Mae'r Haul accw; neu, Mae r Haul yn ym- 
Adanges accw ; am hynny ein bod ni yn gwadu 


bodiad 


c 
f 32 


rw - 


1 


bodiad yr Haul mewn man arall: C anys y mae 
ei rinwedd ef yn cael ei gyfrannu in cyrph 
naturiol ni, pob un mewn meſur yn cael rhyw 
fwynhad o rinwedd o oleuni 'r haul natur- 
iol, yr hwn ſydd oleuni rr lygad, fel ag y 


mae y llygad allanol yn oleuni i, neu o'r corph 


naturiol; a phwy bynnag ydynt, ſynhwyrau 
anweledig pa rat ydynt gwedi eu bywhãu 
trwy effaith y rhinwedd ag ſydd yn deilliaw 
oddi wrth yr Haul iragywyddel o Gyfiawnaer,, 
ydynt wrth hynny yn gweled ac In adnabod 
fod y pethau hyn yn gyttunol Yr eglur ym- 
ddangoliad o'r gwirionedd yn ei rannau oddi 
fewn ; ac mewn gwir deimlad o hono, gall- 
ant mewn gwirionedd roi y dyſtiolaeth ſicr 
hon, Fod Crift, yr Arglwydd, trwy ei Y/pryd 
= /anaidd bywiol yn ymddanges iddint, i fwyn- 
hau eu heneidiau anfarwol hunt; a thrwy 

redu yn y Goleuni, ac ufuddhau Iw ym- 
a daethant allan o'r cyflwr hynny 
ag ſydd wrthodedig gan yr Arglwydd, gall- 
ant oddiwrth ſicr a phrofiadol adnabyddiaeth 
ddywedyd, Y mae Criſt ynom ni, gobaith y 
gogoniant. 

Ac felly, pan b'om ni yn cyfarwyddo pobl 
at y Gair, Goleuni, Deddf, Gras, a'r Yſpryd 
hwn, nid ydym wrth hynny yn meddwl nad 
y. Criſt Jeſu, Goleuni'r d, a rhaad Duw, y 

wir Jachawawr, Prynwr a Chymmodwr o. 
dynol-ryw at Dduw. 

Yn awr, y Gair, Goleuni, Deddf, Gras a'r 


C2 Yſpryd: 


== =_ 3 = 
s -* Lf 3 


— —  ——— 


— 


— - 
— 


r 


— 4 : 
. — — — r 13 — BS = 
2 — — 


323 — — — — — r : 27 wth - - —— K — - 
= * — — 1 
* 
% <> 2X N r ne * ! PR , — . » _ N 
- — — - > = 4 a = - > OD 7 0 
— 2 2 - TIO : : : 
2 — A 


4 Sl 
. oof 3 
— — — 
* . 
* N 
£ * 
» 
5 — 


— : 
- —_ _— —_ A * - * Y * 2 " 
— < - oy 8 „ ws 
Ie OY Boo CORE TEST PIR — 75 Ns 
: A 9 = — * ws 4 * 
* —— "2 FE} * J y * = i 
l N 0 — — 2 * 7 : 
— —— - ” _ OY — i —— Om 2 2 > b 
1 a AP *. WU” of on 
- : — 1 — a j = 
— - —— — —— 2 — 
1 7} 2 7 =. L SY . A 7 
— 1 — + — — a - N 4 
— =2 — er 
—— — — — 


N 
— * — 
E ES — 
N 


— 
4 =R —— Rs - 3 — 
r — — — _ 
r _ . — 
8 " 7 5.5 —_ — 
— * 2 > a = = _ . 
x 


* 
Y prod hwn ydynt un mewn natur, ya arwain 
ac yn cyfarwyddo eneidiau ac y/prydoedd pob 
rhai ag ydynt yn ufuddhau iddo 1 fynu at 
Dduw, y Ffynnon o ba le y mae ef yn dy- 
fod; nid oes un dyn yn dyfod i weled ei 
natur ef, ond y cyfryw ag ſydd yn cael eu 
harwain ganddo; z canys yng ngoleuni Duw 
unig yn ymae dyn yn dyfod 1 weled goleuni 
ac 1 gael dealltwriaeth o ba le y mae ef yn 
dyfod; cyn gellir gweled a deall hyn yn gyt- 
lawn, y mae n rhaid i feddwl dyn gael ei 


ddaroſtwng allan o'i holl ewyllyſtau, rhed- 
fau, cynhwyſiadau ac ymofyniadau 1 mewn i 


'r egwyddor o oleuni, ac yno i weled mar- 


wolaeth 1'w ewyllys ei hun, ac 1 gael ei gym- ; 
hwyſo Ir egwyddor hwn; ac felly mae dyn 
yn dyfod 1 gael dealltwriaeth, i adrabod yr 4 

da 


hwn ſydd gywir, ac 1 fod yn yr hwn ag ſy 


gy wir. | 
Yn awr, y neb ag ſyad yn cael ei argy- 


hoeddi a'i ymchwelyd gan yr egwyddor i 
nefol hwn, yr hwn a oſodwyd yn y cydwy- 
bod, gwedi ei roi yno i fod yn gyfarwyddwr Þ 
ac yn arweinwr 1 ddynol-ryw, y maent yn | 


cael eu harwain ganddo allan o'r tywyllweh 
ym mha un y buont, tra etto yr oedd y Goleu- 
1 yn lewyrchu yn y tywylloch, ym mha dyw- 
yllwch ni all un Dyn byth gynhwyſo y 
goleuni a'r gras ddwyfol hwn, ag fydd ar 


 amſerau yn cyffroi ar ddynfder dealldwr- 


jaeth Dyn, yn argyhoeddi ac yn eglurhau 


7 tywyllweh, ac yn peri i Ddyn glywed y 
Hais 


5 „ — 


t I 7 


llais diſtaw hwn, yn cyffroi mewn dyn ger 
bron Duw; ac felly yn parhau yn feuuyddiol 
heb gyfnewidiad, yn argyhoeddi dyn tra 
parhao mewn gwrtbryfel ac anufudd-ded holl 
amſer ei 4weledzaeth ef, ac yn boddloni a rho- 
ddi heddwch 1 ddyn pan fyddo ef yn ufudd- 
hau. | 
Yr egwyddor hwn o oleuni ſydd yn trigo 
yn 1 yn ei burdeb ei hun; ac 3 
ddichon dyn newid ac arallu, a myned oddi 
wrtho, a gwrthryfela yn ei erbyn ef, ac wrth 
hynny yn dyfod fel un o'r rhei'ny ym mher- 
thynas pa ral yr oedd Fob yn dywedyd, oedd 


R yn gwrthwynebu y goleuni, ac nid ydynt yn ad- 


nabod eu ffyrdd; ond rhoi ffordd i weithrediad 
duw y byd Hon, i gael eu harwain allan i'r 


pethau ſydd ddiflannedig a darfodedig ; Etto yr 


egwyddor hwn ſy'n aros yn anghyfnewidiol 
ynddo ei hun, yn bod oddi wrth yr anghyf- 
newiol Dduw, ac yn aros gyd a dyn hyd y 
cymmerir ef oddi wrtho, ac efe yn cael ei 
daflu i'r tywyllwch eithaf. 

Y gweithrediad cyntaf o'r goleuni nefol 
hwn, ym mhlith y cyfryw ag ſydd gwedi eu 
hargyhoeddi ganddo, a'u troi atto, rhodd y. 
Tad; yr hyn a ddarfu Crift Ieſu yn ei ddam- 
meg i'r [uddewon, ei gyffelybu 1 ronyn o had 
mwſtard, ac i ychydig ſurdoes, yr hwn a gym- 
merodd Gwraig ac a'i cuddiodd mewn tri phec- 
caid o flawd, byd oni ſurodd y cwbl, ſydd i 
ddangos 1 ddyn ei dufewnol gyflwr a'i ſefyll- 
fa; a'r cam cyntaf yn ffordd y Bywyd yw, 

: C 3 1 gael 


e = 


kc; hs 


igael ei droi at yr egwyddor ſanctaidd hwn, 
ag ſydd yn dyſgu yr ufudd i adnabod Duw 
14 yn gadwedigol; a phan byddo dyn trwy yr 
If egwyddor hwn yn cael gwir olwg a theimlad 
1 o't gyflwr ſyrthiedig, ac i weled pwy fodd y 
1 darfu ef droſeddu yn ecbyn y Duw tragyw- 
p ddol yr hwn a roddodd iddo fywyd ac anadl, 
1 y ſawl ſydd, er hyn, yn Hirymaros, ac yn diſ- 
gwyl etto i fod yn raſlawn, ac yn curo wrth 
ddreos y galon, ac a ymorcheſiodd trwy ei oleuni 
nefol, y gwir olwg a theimlad o hyn a dorra 
yr galon, ac a dynera'r yſpryd o flaen yr 
Arglwydd; a than y teimlad pwyſig o'r 
baich mawr o bechod ac anwiredd, ac yno 
y bydd cri yn myned allan, Fy mhbechodau Þ 
Hdd yn rhy drymion i mi eu dioddef, am cam- | 
weaddau a aethant dros fy mhen; fel y darfu i 
Paul, gan ddywedyd, Ys truan o ddyn wyf fi! | 
py am gwared oddiwrith gorph y farwolaeth | 
hon? Ac yma y mae'r Ilygad yn cael ei agor | 
ag ſydd yn ei weled ef, yr hwn a ddarfu dyn 
yn ei anufudd-dod ail wahanu, ac yn ci oſod BW 
yn gywilydd; a chwedi'n te fydd o'i achos 
ef ddyddiau o alar a gwylofain ; ac hyn ſydd I » 
yn wirioneddol yn amſer blinder Jacob. Ac | 
yn y teimlad o'r cyflwr ſyrthiedig alarus hyn, | 
ac hir-ymaroſiad yr Arglwydd, ac hir ymor- a 
cheſtiad o't yſpryd ef, di weli, mai ynghyf- IM at 
iawnder Duw, marwolaeth tragyuyddol allai m 
fod dy gyffwr ; ond yr hyn ag ſydd yn dyfod MW 
i'r teimlad yma, a ennilla ddirgel gri yn yr IM 24 
enaid anfarwol, am Maredo a Iachawdwwr, od 
| a rhydd 


„ — cor. RTE. 
. 7 . FL 5 a "+ 


-_ % N W AT | 


"7235" "wv 


a rhydd it' hefyd wir deimlad a golwg, nid 


ves un fordd ith enaid gael et waredu, ond yn 
a thrwy drugaredd Duw, trwy leſu Griſt ; yr 
hyn, di wel, ni all mewn un ffordd arall yn 
effeithiol gael ei ddechreuad ynot ti, ond yn 
ffordd barnedigaeth yr Arglwydd; canys !rwy 
farn y gwareair. Seion, ai hymchwehuyr d 
chyfiawnder : Ac yma hefyd di weli fod yn 
rhaid 'r meſur o ddioddefiadau Criſt ag ſydd 
etto ar ol gael ei gyflawni ynot ti, o herwydd 
ni all neb fyned un ffordd arall i fywyd 
heddwch a thangnefedd gyd a Thad yr yſ- 
prydoedd, ond y ffordd y darfu Tywyſog 
eu hiechydwriaeth fyned, a hynny oedd trwy 
farwolacth; ac yma di ddechreui grythau 
dy hun à'r un meddwl: Canys ni phallodd 
neb bellach oddi wrth bechod, ond fel y 
maent yn dioddef yn y cnawd croeſhoeliad 
ei wyniau a'i chwantau ef; ac yn y cyflwr 
yma i weled ac adnabod diben pregethu'r 
efengyl, yn dyfod w adnabod ac yn tyſtio 
yr hyn oedd ac ſydd, el y bernid hwy yn ol 


Aynion yn y cnawa, ac y byddent fyw yn ol Duw 


In yr Y/pryd: Ac yn yr yſprydol a'r tufewn- 


ol deimlad a'r ymarferiad hyn, yr Arglwydd 
Hollalluog Dduw a ddaroſtwng ei gluſt, ac 
a atteb gri dy enaid deffrõedig, ac a amlyga 
air ei allu fel y bydd pawb yn y ſefyllfa a'r 
mynediad hwn, yn adnabod ei fod yn {lym- 
mach nag un cleddyf dau-finiog, ac yn cyrhaedd- 
3d trwodd, byd wakaniad dy enaid anfarwol, 
oddiwrth yſpryd a natur troſedd a'i feunydd- 

1ol 


: _ hs — * 1 
> EST IS 7 {<= n 


. 0 weithrediad, fel y mae daroſtyngiad ac C 
aanufudd-dod yn cael eu rhoi ynddo, yn cyrr- Mt © 
h-:cadyd trwodd, ac 7 gwneuthur gwahaniaeth 
rhwag y cymbalau a'r mer, Vn rhoi 1 ti beu- 
W 5 wybodaeth o feddyllau a bwriadau dy 
galon. 
: Ac fel y mae'r enaid, y meddwl a'r galon 
yn rhoddi i fynu yng nghariad Duw, i'. 
ganlyn ef yn ewyllyſgar yn ffordd ei farned- 
igaethau, ac yn rhoddi 1 fynu at gledayf yr 
Arghwyda, yr bn ſydd ir cleddyf; ar hwn 
Had i ddinyſtr, i gael ei ddinyſtrio; fel hyn y 
ilwydda gwerthfawr waith yr Arglwydd. . 
Ac er fod hyn yn amſer o alaeth, o finder, Mt 
Poen ac ing; etto, er hyn, mae yn amſer da: 
am hynny, na ymarech i ddyfod oddi tano, na 
dyfod ar frys *chwaith; canys y gwir dduwiol 
driſtwch ſydd yn pveithio gwir edifeirwch or 
hyn ni fydd edifeirwch o honi: Ac ar ol y gwir | 
edifeirwch, te ganlyn y gwir adnabyddiaeth o 
faddeuant arhyddhad ; ac telly dy anwireddau ; 
trwy farnedigaethau'r Ar glwydd Hollalluog Þ 
Dduw a ddileir; ; a chwedi'n, amſeroedd 0 
adnewyddiad a fydd yn dyfod oddi wrth 
breſennoldeb yr ee ac oddi wrth 
ogoniant ei gadernid ef. 

Ac fel y mae ffyddlon ymaroſiad yn y 
tufewnol wiliadwriaeth, a parhad ufudd-dod 
rr goleuni nefolaidd hyn, ym mha un yr 
oedd- adnabyddiaeth o ddechreuad gwaith 
Duw yn yr enaid, yno y byddant yn myned 


yn y blaen o gam 1 gam yn ol traced praidd 
Criſt 


— 
i — 


2 —ñ—ͤ — — 2 
— _ — 
* * : 
— - LP 
— . _ - — 
—_— 
—_— 
. . 


1 i 
14 
14 
Te 
G 
G 
: = 
; 
| 
| * 
I 
1 { 
LF + | 
| | 
4 L 
1 "Ss ! 
1 i 
: 4 
| i 
11 
0 
246 , 
4 4 | af 
+ 
$1 ; 
* 
| 
it 
N 
1 l 
# 
: 
j 
X. 
} 


T 4 


Criſt Teſu, a tyfiad o nerth i nerth, dros be- 
chod a'r natur o hono, ac o un radd o ras i 
arall; ac fel y bydd ffyddlon barhad yn yr 
egwyddor dduyfel hwn, llygad y 9 
jaeth fydd yn ſengl; ac yma pob peth a 
ddarfu, ac ſydd yn rhwyſtro, fydd yn wele- 
dig, a'r enaid byth yn taſgu naill ochor oddi 
wrth y tu fewnol ymdrech, hyd oni fyddo'r 
hyn a f'o'n rhwyſtro yn cael ei gymmeryd 
ymaith, ac hyd oni weli pob rheolaeth ac 
awdurdod o'r gelyn yn cael ei orchfygu dan 
draed Enneiniog yr Arglwydd, a'r Ilywod- 
raeth yn yr enaid ar ei yſgwyddau ef, iawn 


pa un ydyw i deyrnaſu dros bawb. 


1 


Ac yma y mae 7zachawdwriaeth, as 
aeth, ac adnewyddiad yn cael ei feddiannu yn 
effeithiol trwy fydd, a'r effeithiol weithrediad 
yr Hollalluog allu, a braich yr Hollalluoę 
Dduw, i ba un bydded y gogoniant oi waith 
ei hun yn dragywyddol ; ac felly yma y bydd 


we tyfiad a chynhyddiad, hyd ne's byddo dyfod- 
l 


lad Ir cyfleer a'r ddeky werthfawr hwnno, 
35 mha un yr oedd dyn cyn y Cwymp. 


gau 


— - — — 
5 — 
— — - — 


- 


8 - — 

5 mo „ 8 — —U— + 
——— — 222 — — c * : Pa 
- — Cues da 


— 
— 


4 * * 
4 d > * 
22 
— — 1 8 - — — 
R — * ne" — 
* 4 „ - 
—— — - — — — _ U 
* N — 

— — _ — 3 — — 

” Wy — - — — _ 


— — —— 
— —— —— — 
——— — 5 2 —— - — — 
2 - — 


— ——— OT AR —— Yo, Pr N 


L Jo ] 


Y gau Lwy tbrau, F fyrdd ceimion, 
Dichellion, a Rhwydau * Gelyn 
wedi ei eglurhau. 


N awr, pan byddo'r meddw] yn cael 

et droi at yr egwyddor nefolaidd 

dwy fol hwn, ac wrth hynny gwaith yr 
ede yn dechreu, yr hyn fydd fel y 
dywedwyd o'r blaen, yn dyfod a dyn 1 wir 
deimlad ac adnabyddiaeth o'1 gyflwr a'i ſe- 
fyllfa, y pryd hynny y bydd rr un difrodwr Bi 
a ddaeth a dyn 1 gaethiwed ar y cyntaf, ac 
ai cadwodd ef mewn caethiwed, fydd yn 
dechreu gweithio yn gyfrwys, ac yn ymor- hy 
cheſtu bob ffordd 1 ddiſtrywio gwaith Duw 
a ddechreuwyd yn yr enaid; ac fel y gallo ſo 
owblhau ei ddiben, efe a fydd yn myned if 
o amgylch bob ffordd yn diſgwyl am fyned- 
iad, ac yn goſod ei demtiadau yn gyfattebol | 
i dueddiad neu ogwyddiad y creadur. ? 
O's bydd y galon a'r meddwl yn cael eu 
daroſtwng i lawr dan deimlad pvyſg o'u 
hanwiredd, y pechodau a wnawd yn dyfod . 
- mewn crefn, a'r amryw droſedd mewn golwg 
trwy ba rai y triſtwch a'r chwerwedd fydd 
fawr, yma y mae'r gelyn yn dechreu ei ym- Mho 
newidiau, ac er fod ei ymddangoſiad yn Nga 
gyffelyb i'r goleuni, etto ei natur ef ſydd dd 
wrthwynebol ynddo; canys er hyn y goleu- Hon 
ni a'r ymddangoſiad o Dduw ſydd yn rhoi Hr. 


y ficr ddealldwriaeth o'r tu fewnol gyflwr, Wayc 
as 


l „ 


1 39 J 


a 2c ya dyfod a thriſtwch o herwydd pechod, 
on, Nac yn dangos y mynydd o anwiredd a'r bryn- 
lyn ¶ niau uchel o droſedd, etto yn ei weithrediad- 
iadau yn ynnill oddi fewn gobaith dirgel o 
orchfygu trwy allu'r Arglwydd, ond y pryd 


cael Mhynny y gwelo'r enaid yn daroſtwng i lawr 
aidd fel y dywedwyd o'r blaen, yn fynych yn 
yr Meorthrymmu. a daroſtwng y meddwl i ang- 
el y {MWhrediniaeth o byth orchfygu, wrth hynny yn 
wir Namcanu taflu i lawr yr enaid i anobaith; yn 
| ſe- ¶ gwybod o's gall ef orchfygu, ei fod yn cadw 
dw Netto dan ei allu ef, er ei fod dan ymddangoſ- 
„ ac iad arall; ond pawb ag ydynt yn ymarferyd 
| yo Mn y fach yma, yn diſgwyl ar yr Arglwydd 


yn ſeml, a'r meddwl yn aros yn y goleuni, 


uw By rhwyd hon fydd yn cael ei hamlygu; o 
zallo o blegyd, fel y dywedais, © er fod y gwir 
ned ymddangoſiad o oleuni nefol Duw a'i ras 
ned- BF yn dyfod ag amſer o driftwch, gofid a 
ebol , phoen; etto nid yw y triſtweh hwn yn 


BF driſtwch heb obaith ;” ond gwaith y gelyn 
hw dyfod rr triftwch, gofid a'r poen, heb 


o'u obaith, ac i dynnu'r yſpryd 1 lawr i 'ſtafell- 
ytod Noedd o dywyllwch, pa le nid oes trefn. 
lg Ond yn awr pan byddo gelyn heddwch 
ydd dy enaid yn cael ei amlygu yn y weithrediad 


hon, a'r galon a'r enaid yn cael trwy gariad a 
| yn gallu Duw ei gyſſuru, ei annogi, ei adnewy- 
ſydd Iddu a'i godi i fynu i feſur o obaith a bodd- 
leu- ¶londeb bywiol; yaa'r hen Sarph fachog gyf- 
rho! MWrwys a ymorcheſta i dynnu oddi wrth y feu- 
Wr, nyddiol tufewnol ymdaith, fel na ddygo 7 

ac arn 


_— Y = Tx = = 
—— 1 3 * 
A —. _ — ' * 
rr 18 


1 401 
farn i fuddugoliaeth, ac i dynnu y meddyt| 
i gau dyb o ufudd-dod a diwidrwydd, pan 
nad oes aroſiad yn yr hyn ag ſydd yn rhoi 
gwir olwg a theimlad o'i gyflwr a'i ſefyllfa 
Ac fel o'r blaen, efe a fynnai ddiſtrywio 'r 
gobaith, yr hwn ſydd fel angor yn ddiogel 
ac yn ſicr; ac felly yn awr, ar y llaw arall, 
efe a fynnai ynnill gau obaith ac ymddiried, 
ac fel hyn i ddyfod allan o'r feunyddiolf 
groes, trwy ba un y natur a ddarfu arallu 
oddi wrth Dduw, dylai gael ei ddiſtrywio. W 
| Ac o's bydd gweithrediadau y gelyn yn 
it . weledig, ac yn cael eu gorchfygu yn y di 
if chellion a'r rhwydau yma, a'r gwaith yi 
114 Ilwyddo ar y lla ddeheu a'r aſſwy, hyd oni 


= TAD 
- - 
a I > 
-” p 


— — = omg 
— 


—— 
* 
A RY - <a 


bydd Hawer .yrt cael eu daroſtwng, a hynnl 

trwy ufudd-dod feunyddiol Ir gallu nefol-l 

aidd, y mae Ilawer yn cael eu gorchfygul 
a'r galon a'r meddwl mewn meſur yn cael eu 

glanhau, ahynny trwy bur ufudd-dod a ffyddi 

londeb ddiyſgog yn y goleuni hyno gyfiawnil 
der, a chynnydd da yn cael ei wneuthur trw 

weinidogaeth damnedigaeth, yr hwn ſyddf 
ogoneddus yn ei amſer, a bod rhyw beth 
o bur heddwch a'r Ilawenydd nefol yn tar: 
ddu a chyfodi yn y galon a'r enaid; ac ym! 
etto y gelyn a fydd yn gyfrwys ar waith i ny 
dwyllo ac i arwain naill ochr, yn perſwadioM yn 
yn awr 1 eiſtedd 1 lawr, fel pe buaſarr gwaich . wr 
owedi terfyn; ac fel hyn yn cael ei arwain Ac 
allan rhag ymborthi ar Bren y Bywyd i ym- ol 

borthi ar Bren Gwybodaeth da a drwg: Ac yn 
felly 101 


„ FA, „ A Ac „ ere wy wr 


> — —— — — 


2 


ddwt 


pan 


rhol 
Ilfa: 


v10'rl 


10pel 
arall, 


ried, 
4diolf 
rallv 
w1o. 


vadio 
waith 
rwain 
ym—⸗ 
: Ac 

felly 


@ ©=-- 19 
„ Ar, | wa = 


[( 42 J 
felly i arwain allan y rhyddid i dorri gorchy- 
myn yr Arglwydd; ac yma ar y cyntaf 
y mae yn tynnu'r meddwl allan yn gyfrwys 
ac yn ffalſt 1.gymmeryd ychychig rhyddid, 
ac yn rhyw feſur yn tynnu*r meddwl oddi 
wrth- y diwyd ofal, y dychryn, yr ofn a'r 
arſwyd yr oedd ef ynddo o'r blaen yn nhu 
fewnol ymdaith yr Yſpryd : Ac yma o's gall 
y gelyn cyfrwys difrodedig ond tyccio ychy- 
dig, efe a'i arwain ef allan o'r bywyd dini- 


vaid diddrwg ; ac felly o *chydig 1 *chydig a 
aerweina ychydig allan, ac yn raddol yn agor 
uygad iweled rhyw beth yn y pethau allanol 
weledig, ag a ddichon mewn rhyw feſur hofli 
yr meddwl; ac fel y bydd ef yn tyccio yma, 
Mac yn per. ei waith i lwyddo, pa un y mae 
Nef yn ei wneuthur yn gyfrwys, yn raddol ac 
yn ddirgel, y llygad a agorwyd yn dyfod 
cdrachefn trwy anufudd-dod, i fod yn rhyw 
feſur yn ddall; ac yma colled a adnabyddir 
Ncyn y byddo 'r diofalus yn rhagweled. Ac 
felly gweithrediad y gelyn yn gyntaf yw, 
Wt teri y oyfryw uncut hur llong-ddrylliad o Hdd 
neon meſur bychan, hynny yw, nid 1 gael y 


beunyddiol gred i ſefyll yn y gallu; y beu- 
nyddiol fwynhàd o ba un, ſydd yn dyfod 1 
ymadael o chydig 1 chydig, ac yn troi oddi 
wrth y gallu o dduwioldeb i ffürf o hono: 
Ac er hynny ar rai amſeroedd y tra dd- 
ol allu o'r Arglwydd Dduw a ellir ei deimlo 
yn y cyflwr hyn, etto nid oes yno feunydd- 
ol ymofyniad ar ei ol ef, i fwynhad o 

D el 


( 42 ] 


fel ag i wir adnewyddiad a chyſſur, yn cael 
ei golli, a delw yn codi yn ei le ef; a'r ch yn 
yn parottoi, ac yn rhoddi rhyw wrthd 
neu wrthddrychau, i N ryd i Hs y 
meddw] fel ag y gallo ef bob ychyd: ddyfod 
i mewn, a halogt'r meddwl, a' San ef 
oddi wrth ei wir Arweinydd, megis 1 wneu- 
thur Hong-ddrylliad o'1 gydwybod dda. 
Ac yn awr, o's bydd y gelyn yn weledig 
yn y cyfryw weithrediadau, cyn y gallo eff 
eithio ei waith, i ddyfod à marwolaeth a thy- 
wyllwch droſodd drachefn, a bod gallu yi 
Arglwydd yn torri ei rwydau ef, ac yn rho 
gwir a phwyſig deimlad o hono, trwy ba unf 
y mae trallod a phoen yr yſpryd yn dyfod 
yma etto fe fydd yn gwedd-newidio, ac yu 
dechreu gweithio fel yn nechreuad y gwaith 
yn gyftelyb 1 1 golledig allu v Arghoydd \ yn ce 
fo dyfod Ir meddwl 1 anobaith o byth gael 
anion rr cyflwr gynt; ac wrth hyn yn ceiſioſ 
tynnu 'r meddwl i edrych arno ef a ddarfuM ” 
frathu, fel y b'o i feddyginiaeth, yr enaii 
gwaredig allu yr Argheydd yn cael ei deimlo 
am dano, neu edrych atto; ond yma, fel) 
mae gwir barch ir Argluydd, 4 5 
arno of yn fſordd ei farnedigatthau, yn bud. 
Had a hyder i ſefyil yn ei allu ef, yr yrachwel 
iad a feddyginiaethir ; ac wrth ddychwelyd 
a diwyd gadw yn y goleuni, —— yr Holl 
alluog Arglwydd Dduw a weithia dros y! 


hun a gafodd niwaid, ac a — fel 
= lew 


— — 
—-— — —-— Os - — — — 
> — — ho 2 I . — — 
— 2 — — — — * 


9 


7 
FIX 
14 
i 
= 
17 
14 
$ 
{ T 
\ (5 
YA 
147 
19 -, 
Pho 0 
Ry 
T | 
1711 
$4. 
£ , 
308 
1 4 
Tx 
1H 
| 
47 
11 ! 
2 
| q 
A 0 
1 
EY *' 
1 
* 
* 
[ k 
Si 
1 
} 
141 7 
1 « 
| 51 
7 
Ti 
: 
f 1 
' 4 
. 
* 1 
F | 
T & 
4 
| q 
1121 


PO ho VE" I 


| 


"1 
7 1 
1 * , F 
*i : *\& 
1 \ 
| e 
: 
7 
* f 


_ — 


l 


_— * 


2 LEN 
— — 


2 


2 


Wnt gp + 


, = 
4 By, £73 
7" > —_— — 
hw. - 


— W 
rms on” 22 9 n N 
wade a As *% + 3 
- — EE ER _ 
> —_ — 


r 
2 IR CI EP 


- 
—# YM) — — 
. 
1 —_ a . 
* — | © +6 
* 3 A — 
— gd 
- — —d 7 * <A wth 
þ4 * „ — LN ER 
= — 2 
= — — — — 
— — 


—_ EPR * 5 7 mn o — A — — 
— — — — ———— —— Fa — 1 „ 


— —— — 
> — — — SY 


[ 62 I} 


llew rhuadwy 1 ddiſtrywo, Sc. ac felly yn 
arwain 1'r ffordd drachetn. s 7 

Ond pan b'o gwaredigaeth yn adnabydd- 
us eilwaith o'r rhwyd farwol hon, a'r gwaith 
etto yn llwyddo hyd oni *{gubir a harddir 
y tf, ac yr ydys yn adnabod a theimlo'r my- 
nediad o farwolaeth 1 fywyd, a'r weinidog- 
acth o ddamnedigaeth wedi myned trwyddo, 
a'r yſpryd ag oedd yn rheoli yn y cyflwr o 
anufudd-dod ei fwrw allan, a datguddiadau 
o'r hyn ag ſydd yn blaenori mewn gogon- 


lant, y weinidogaeth o'r yſpryd yn adnab- 
yddus, yma y gelyn a fydd etto yn gwedd- 
J newidio, 2'i holl allu a'i nerth yn y gwedd- 
newidiad fel Angel o oleuni, yn gweithio trwy 
ei brofedigaeth ar y llaw ddehau a'r aſſwy: 
Canys lle bydd datguddiadau yn y dealltwr- 


ich aeth, a phrophwydoliaethau trwy weithred- 


id y gallu tragywyddol, llawenydd a dar- 
dda yn y galon, y pryd hynny y gelyn a 
= weithia yn ddirgel ac yn ffalſt, i dynnu y 
meddwi o ddyffryn goſtyngeiddrwydd; ac 
o's bydd ef yn tyccio yma 1 arwain allan o'r 
drigfa ddiogel hon, efe a weddnewidia 1 ar- 

wain y meddwl allan trwy gynhyrfiadau 2 


gwedd-newidiad ei yſpryd a ĩ allu ef, 1 or- 


N modedd, ac wrth hynny yn ceiſio diſtrywio 


y gwir enedigaeth ag ſydd yn dyfod allan, 
ac felly 1 ddyryſu'r meddwl a'i fryſio ym 
mlaen trwy opiniynau dychymygol, i ddi- 
anrhydeddu enw y Duw byw, ac i ddiſ- 

* tywio 


5 J 
f 
0 
1 
= 
U 
LY 
\ 
1 
l A 
\ 1 
- 
G l 7 
8.14 
| 4 
S | 
312 1 
T 7 
| +; 
It ©: 
1 
/ * F 
: 
1441 
' 
T1787 
18 3 
: | 
T9 
- 7 
l . 
"© 
2 
: 1 
” * 
=y 3? 
uf : y 
us 3 
4 
$ T7 
: 
"T 
4 *[ T > 
» 
: = 
114 
4. 
"1 
* 
· 
= 
11 . 
57 14 h 
\ t 
: 
} 
7] N 
4 b * 
« KV©z 
- 4 
[ * 
' ' 2 
F * 
- * 3 
i" N 
14 
E 81 85 
* 
* & 
«4.4 * 
4 l T3” 1 
W 
F; 4 4 
4 , FEST 
17 
1 
{ 
$4 : 
6*} q 
1 
W 
12 27 
i wx: | 
Le 
N 
9 7 
« þ + 14 * 
3 ing 
* * 
een 
1 * 
1 0 
1. 
v3 
FL in 
g 


7 — —_— * * 
— * 
— — ——— 
— ann 
wy ; Ez ——— 
= 


! 

trywio ei waith ef, yr hyn a ddaeth al 
trwy driſtwch a phoen. 

Ac o's na all ef dyccio yma ond fod 90. 
leunt yr Arglwydd yn ei amlygu ef, a gallu 
yr Arglwydd yn gweithio dros ei ymddang: 
oſiad ef yno, fe fydd ar waith i dynnu'r 
meddiul o'r gwiliadwriaeth, o'r beunyddiol ddycb. 
n ac ofn, ac o ryddid meibion Duw, y cyfryw 


ryaaid ſydd yn unig i waſanaethu'r Arglwyad 
o herwydd fod goruchafiaeth yn cael ei deim. 


Jo mewn, rhyw feſur, a'r boreu o gyſſur a 
diddanwch ei fwynhiu, a moliant yn cyfodiſM 
yn y galon i'r hwn a ymwelodd ac a wared-M 
odd, y gelyn fydd barod yma hefyd i dynnu y 
meddw] allan o ddyffryn goſtyngetddrwyad, ac 
o'r cyſiwr ſefydiedig o lariaidd a manol wiliad: 
wriaeth yn y goleuni, wrth hynny yn gwneu-W 
thur y creadur yn afradlonus i ddifa ei ran, 
1 afradloni allan ei fwyniant wrth redeg aff 


dringad i fynu i aberthu ar y mynyddoedd, ac 


yn rhedeg o flaen arweiniadau, tywyfiadan, 4 


chynbyrſiadau gallu yr Argluyad, i lefaru maes 
y prophwydoliaethau air datguddiadau, heb foi 
yn cael eu harwain i hynny gan y Gallup 
tragywyddol a ddarfu ar y cyntaf agor y 
galon; ac yma y mae ſail y perygl gudd- 
iedig a ddaeth allan, hwnnw a ddarfu ag 


ſydd yn gwywo, ac yn dyfed i ddim. 

Eithr yn awr, lle mae y gelyn yn weledig 
ac a eglurwyd yn yr holl weithrediadau 
rhagddywededig, ac nid all dyccio trwy yr 


rhwydau, maglau, croglathau, a'r profedig- 
acthau 


[ 45 J 
aethau rhagddywededig, ni phaid fyned oddi 
amgylch fel llew rhuadzy, gan geiſio y neb a 
allo lyngcu, a pha fodd y gall ef etto gael my- 
nediad ; felly y mae ef yn goſod ei demtiad- 
au yn gyfattebol i'r y/pryd, tyfiant, galluog- 
rwydd a tbueddiadau o bob un. Yn awr, yn 
oll i waith da'r Arglwydd ddechreu llwyddo, 

a bod lla dde hau iechydwriaeth Duw wedi ei 
datguddio yn rhyfeddol, ac a amhgteyd yn 
hynodol, i ddyfod allan o dir yr Arpht o dy- 
$ wylkech yſprydol; ac i'r Arglwydd dderchafu 
ei fraich yn yſprydol, wrib roi amryw ware- 
| digaethau hynod oddi wrth y defroedig elyn, ac 
n fynych a ymborthodd o'i ymborth ne- 
fol, agwneuthur Ir graig roddi dwfr rr ſych- 
edig, a'r amryw droion hynny naill ochr yn 
y ferdd trwy yr anialwch gael eu gweled ar 
DE BY eu nynediad allan a'u bymchweliad oddi wrth 
BY brofiad o'r gallu tragywyddol a gawſant eu 
leg 6 datguddio, ac fod yno fynediad trwy*r afor 
„ 4 % farn, a'r Gallu alluog a braich y tragyw- 
e yddol Dduw yn bwrw allan y gehn hwn a 
wr breſwyliodd, lle oedd vad Abraham yn unig 
0 " i breſwylio, ac fod y rhyfel hwn mewn mefur 
alu mawr ar derfyn, a rhan o'r Mad ada yn cael 
5 1 ei mheddiannu a'i mbwynhau, /ef y Mad ag 
oo B's llifeirio o laeth a mil yſprydol, ac a yfaſant 
a 48 o ffrwych y Wintoydden; yma hefyd fel yn y 
edie! Pen rhagddywededig, fe fydd yr hen elyn cyf- 
4 > Wl rwys balch yn gweithio, tel y gwnaeth ef à 
2 frael allanol, yn pert Jeſurun fyned yn fras, 
Yi ac : Wingo ya erbyn y gallu gynt, yn arwain y 
* meddwl 


f 46 J 


meddw]-allan trwy fwynhad o'r hyn ag ſydd 
dda yn ei le, i eſmwythdra ; ac felly i ang- 
bofio'r Arghwydd yr hwn s wnaeth ac a luniodd 
dyn, ac a ddaetb ag ef i wlad o eſmwythara, i 
 daiyſtyru Craig ei iechydwriaeth ; ac telly yn 
arwain i gyflwr eſmwyth, mewn proffes, ac 
yn tynnu ymaith y meddwl oddi wrth y tu 
tewnol fuiynbãd 6 rinwedd, i oſod delwau 1 fy- 
nu yu y galon, ac 1 woſanaethu duwiau eraill o 
arian ac aur, a delxo, proffes heb fywyd a mwyn- 
zant : Ac vr cyflwr a'r modd hwn y dartu yr 
hen elyn dyccio i arwain pobl, a ddarfu trwy 
amryw oeſoedd weled y gweithredion mawr 
a nerthol yr Arglwydd, ac o amſer i amſer a 
welſant fraich yr Hollalluog Dduw yn oſ- 
tyngedig, ac a fawrhaodd yng pole ei] 
elynion er eu mwyn hwynt; er hynny, fel yl 
rhagddywedwyd, hwy a ymadawſant oddiwribÞ 
* Arghwydd, ac oddiwrth y tufewnol deimlad 
oi allu tragywyddol ef. Yn awr, yr yiprydÞ 
atwriwyd allan ac a rodiodd mewn lleoeddÞ 
f ſychion, ac yn cymmeryd atto ſaith o y/pryd-W 
ion eraill yn waeth nag ef ei hun, ac yn dych. 
welyd, yn temtio, yn tyccio ac yn dyfod 1 
mewn, ac yma yn wir y mae'r diwedd yn waeth 
na'r dechreuad ; canys yn y dechreuad, er it 
gelyn gael ei allu a'i reolaeth, etto yr oedd 
yno deimlad o bono, ar galon a'r medd ui 
oeddynt iſel a thyner, a chwedi dyfod mewn 
gwir dlodi, ac yr oedd galar o flaen yr Ar 
- glwydd o eiſiau goruchafiaeth: Ac yn y cyflwi 
hwn o ddarotyngiad, arylliad calon a 2 


Ip 


ha OS 
rw — < 
— $71 * 


1 ve r 
— — * — - _ — — —— — — — — bl 
hart 8 - g 
— ———r—:ꝑ1:. ññUwðVñ . — Ä—Aʃr 8 r 


1 - 
— : — — — — 
1 oy 4 — * 


1 


y/pryd, ym mha un y mae 'r Arglwydd yn 
cymmeryd hyfrydwch, ac am hynny yn ei 
nicdd  daiderfyn anfeſurol garedigrwydd a ymwelodd 
ra, i ac a wnaeth ei brymad 4 chadwedigaeth ei 
y yn MY fraich a'i allu ef yn ddatguddiedig: Eithr 
„ ac T yn awr, yn y cyflwr arall y mae'r meddwl 
y tu yn uchel, y galon yn fras ac yn Hawn, ac 
1 fy- mewn eſmwythdra gwedi myned allan i gar- 
aillo i iad y byd a'i bethau, trwy ba rai y mae 'r 
a0 y- Arghwydd yn cael ei anghofio, yr hun yn y 
fu yt dechreuad oeddent yn ymofyn ac yndiſgwyl 
trwy am dano; ac yma y mae'r Graig a'r gallu o 
nawr | ychydig bris, o blegyd y priſiad ſydd ar beth 
fer a arall; ac 'yma y mae dau ddrwg mawr yn 
1 of- | cael ei wneuthur ar unwaith ; ſef, Hwy 4 | 
g ei adawſant y ffynnon o drugareddau bywiol gynt, = 
fel y 2c a gloddiaſant iddynt eu hunain bydewau wedi 
wribi torri, proffes na ddal ddwfr, dim ymborth, dim 
milan /lawenydd, a dim heddwch na chyſſur parbdus. 
prydſ Ac fel hyn y darfu 'r gehn dyccio trwy am- 
oedd , ryw oeſoedd i ddyfod 4 miloedd oddi wrth eu 
pryd - mwynhad o Dduw yn y cyflwr pur, tyner, 
lych- drylliedig, cyſtuddiedig, cyfiawn yma, yr hyn a 
fod i ddarfu ac y mae yn effeithio trwy et weith- 
vai rediadau a'i gyfrwyſder, a hynny yn raddol; 
er ic ei gam cyntaf ſydd i ddyfod à ni oddi wrth 
oedd y ddiyſgog, feunyddiol, ficr ddiſgwyliad, ac 
dd wi yn peri Yr meddiol cnawdol a'r cnawd gymme- 
neun ryd ychydig ryddid, a hynny yn raddol, ac 
Ar. megis yn anweledig, yn cymmeryd ond pro- 
fur fiad a hyſpys fwynianto hyfrydwch ynddynt, 
rw ac wrth hynny yn dallu ychydig ar y llygad, 
2 ac 


9 


3292 
— 2 


1 


ac felly, yn hudo i ychydig fy o ryddid: 
WMWeithiau ei ddechreuad y tynnu allan oddi 


wrth ufudd-dod yn y cyfryw bethau ag oedd- 
ynt yn ei ofyn odd; wrthynt yn y dydd o 
bethau bychain; weithiau 1 amryw erriau allan 
or gwikadwriaeth, md mwyach 1 fod megis 
Ceidevad y drws ya nby'r Arglumdd, ac felly y 
mae'r gehn yn gweithio i wneuthur y cyfryw 


dethau i edrych yn bethau bychain ac o y- 


chydig fri, wrth hynny yn tynnu ymaith yn 
y pethau hyn dramgwydd y groes; ar y pryd 
hynny y galon a'r meddwl yn myned allan i 
wneuthur parottoad rr corph 1 gyflawni ei 


drachwantau, naill ai mewn Sed, diod, gui, 
neu'r cyffelyb, yr hyn oedd y gwirionedd yn 
yr amſer a aeth heibio yn eglurhàu ac yn am- 
lygu gallu Duw, croes Crift, a groefodd, ac 
mewn meſur a arweiniodd o honynt i wiliad- 


wriaeth, mewn gwir ofn a ſanctaidd ddych- 


ryn, nid gwneuthur parottoad yn un modd 


1 gyflawn ei drachwantau ef; ond yn arwain 


y creadur mewn arferiad yn gyſtal ag mewn 
egwyddor brydferth-wych, ac allan o bob 
gormodedd, yn gadael y creadur 1 adnewy- 

ddu ei natur, ac nid i borthi ei chwantau. 
Eithr etto y mae'r gelyn yn gweithio trwy 
raddau yn ffalſt ac yn ddirgel i arwain allan 
o'r rhyddid cross Criſt leſu gallu Duw er iech- 
yawriaeth, a rhydd-did rr cnawd drachefn, 
ac wrth hyn yn ennill ychydig bellach fy- 
nediad ; ac er fod y gehn yn gweithio 1 dynnu 
allan y meddwl i gam rydaid, ac 1 amryw eiriau 
mewn 


- ©... wat, oa La. Fi. 2 mY 2 £ 


1 49 ] 
tafterth, maſnach ac ymarweddiad, ac i gariad 
y Ha, a'r gehn f allei yn cyttuno a hyn ; ie, 
ac ar amryw amſeroedd fe allir teimlo gallu 
Duw mewn meſur, yr hyn yn wir ſy'n gwei- 
thio, nid mewn derbyniad, ond 1 dynnu allan 
o'r rhwyd; eithr duw y byd hen trwy'r amſer 
hyn a ddallodd y llygad, a dywyllodd y ga- 
lon, ac a dwyllodd y dealltwriaeth, ac nid 
oes yno deimlad nac adnabyddiaeth o fedd- 
wl ac o alla yr Argluydd yn ei weithrediadau, 
neu wir deimlad o'r methiant a graddol gyf- 
rwys weithrediadau y gelyn ; canys y broffes 
allanol a'r cydffurfiad iddo a allir gadw atto 
mewn. meſur helaeth, yr hyn ſydd eſgus dan 
ba un y gall y gelyn weithio yn ddiweledig 
gan yr anwiliadwrus: Ac felly y gelyn am- 
ryw weithiau yn arwain yn gyfrwys o gam 1 
gam, hyd ne's arweino allan o allu duwiol- 
deb, a diſtrywio y tyner enedigaeth, yr hyn 
yn amſer y tyner ymweliadau a neillduwyd; 
ac felly yma yn awr fe fydd yn tyddu yn u- 
chel, yn fras ac yn dew; a'r cyfryw fydd yn 
galw gweithrediad Duw yn ei rannol allu, 
chwimau a dychymygion, ac fel Jeſurun yr 
hwn a wingodd ac a droiodd yn <crbyn rhan- 
nol allu y galluog Dduw, canys y cytryw 
ſydd yn boddloni oreu gyd a thebygoliaeth 


neu ddelw; o blegyd y maent yn caru ſiom- 


medigaeth yn noethineb y dyn doniog a goll- 
odd ei ffordd, trwy fyned oddiwrth y gallu, 
nid yn diſguyl yn waſtadol ar bob achos i gael 
ei arwain ganddo: Felly yma y mae 'r cluſt 


coſiedig 


1 $ 
 rofiedie, ac yn pentyrru iddynt en bunain ath- 
rawon i foddloni eu bnnain, i foddloni hwn ac 
1 gynnal i fynu hwn, ac yma y mae Jezebel 
yn cacl ei dioddef a'i chynnal i fynu; pa 
gamſyniad a ymluſgodd i eglwys Thyatrra, 
ac ym mhob oes rr rhei'ny ag aethant oddi 
wrth y cyffwr drylliedig a thyner, Yr cyflyray 
a eglurwyd o'r blaen, y darfu iddynt, ac y 
maent yn dioddef y Jeſebel yma, yr hon a 
fwrir ar wely o boenan a'i holl blant eu Hadd 
a marwolaeth : A holl weithrediadau'r gelyn 
dan bob gau ymddangoſiad ſydd i ladd yr 


hyn a fywhawyd, ac i ddyfod i mewn à Bod. 
Jonrwydd:- gyd 4 phrofies allanol o ffordd y gwir- 
tonedd, beurer a bywyd Tefu Grift, gallu Duw 
| wriaeth, tra ho galon wedi godinebu 

# myned oddicortb yr Arglimydd, ac yn groeſawn 
cariadon eraill; ac felly mewn talm o amſer | 
lle mae'r gelyn yn tyccio fel hyn, y mae 'n 
arwain !'r byd drachefn, o ba le yr ymluſg- 
odd braich yr Arglwydd; arwedd y rhai hyn- 


11echy 


ny yn wir fydd waeth nau decbreuad: Canys 

mae*r pgelyz gwedi dyfod a hwy 1 wneuthur 
long-ddrylliad o Mad a chydwybod dda; y 
mae r ail farwolaeth yn dyfod droſtynt, a'r 
cyfryw ya dyfod ddwywaith yn feirw, ac fel 
yr halen a ddiflaſodd, ac ni thal efe mwy 
ddim ond i'w fwrw allan, ai ſathru dan 
draed ddynion. M cadwriaeth allan o'r gau 
tuybrau, ffyrdd ceimion, dichellion, rhwydan, 
8 phrofedipgatthau*'r gehn, ſydd yn unig yn 


Y gwir ddifgwylfa a phur arofiad yn y 1 
| - | rod 


e © e e 


f 52 } 


rhodd a gras Duw, ym mba un y mat 1—* 
beunyddiol ddatguddiadau ac amlygiadau tragy- 


50 teyddol o allu Dum, a'r fraich ddehau o iechyd- 
151. e ad adnabyddus yn y beunyddiol odua- 


byddiaeth- a'r profiad o hono, yr hun had yn 
mbob meddwl yn wirtoneddal yn ifel, a phob 
calon ”n ddiragrith yn dyner, ym mba le y 
nae 'r tufewnol ymdaith, hiraeth, deiſyfiadau, a 
dymuniadau ar ol y beunydazol parhaol feddiant 
er Hund, galin, air gwynfydedig adnewydas 
edig, nefolaidd rinwedd, pa un yn unig a adus. 
WA wd Ac 4 gynhydda nerth iir tufewnol dam: 
Im mha un 3 rr Hollallog Dduw 
| N r holl fforddolion tu a Scion yd y 


yg f diwedd. 


N 
| 


C byyr Ddiwedd, a Dinyſir terfynol 
. wedt ei brophwydo am bob gau- 
0 | Broftes, y rhai a gyfododd y yny Nog 

0 > Wrthgilad. : | 


'EDI*r dM dorriad alan q 0 

Dahdd Duw ym myſg yr Apoſtol- 
ion, c. y cely a weithiodd yn alluog yn 
erbyn yr ymddangoſiad hwnnw, yn gyſtal 
trwy ei offerynau, trwy ba rai y cyfododd ef 
erledigaeth, a thrwy 'r gwrthgilwyr hynny, 
ymha rai y cafodd ef ddyfodiad i mewn ym 
myſg yr eglwyſi, ac a dycciodd felly, mai 
mawr ac erchyll fu'r nos o dywyllwch a gwrth- 
giliad,' yr hon a fu er ys amryw oeſoedd yn 
a thros genhedlaethau *r ddacar; ym mha 
amſeroedd yr hen farph oyfrwys, yn ei am- 
ryw. draws-ffurfiau ai ymddangoſiadau, a} 
weithiodd yn nerthol, 1 ddieithro dyn oddi 
wrth ei Dduw: Oh! y ffyrdd a'r dychym- 
mygion a oſodwyd i fynu trwy ei weithred- 
1adau ef yn y doethineb oddi iſod, yr hwn 
ſydd ddaearol, cnawdol a chythreulig, dan 
| ch crefydd, ufudd. dod ac addoliad Duw ! Pai 
rwygo, dryllio, difa, llofruddio a dinyſtrio, 
a fu yr amryw oeſoedd hyn ynghylch cre- 
fydd ? Yn gyntaf, y Ddraig gocb fawr o er I) 
| 1 9 7 a ymddangoſodd 3 i ddifa 'r Pleniyn Wl yr 


gr, ac i — r Wraig, ond y ddau 4 
| achub- 


cud - wh Ur —c 1 1 _ "EY * 


. „„ 


8.2 oy Mts 


at Lat 5... 
- P „ A 


1 
achubwyd; ac yna efe a wnaeth ryfel à'r 
lleill o'i had hi, a chwedi 'n efe a ddaeth 
mewn ymddangoſiad arall, yr hwn a welodd 
loan yn cod: fel bwyſtfil o'r mor, a cbanddo 


ſaith pen a deg corn, ac ar ei gyrn goronau, ac 


ar ei bennau enw cabledd; ac un oi bennau ef 
gedd megis wedi ei ladd yn farw d'r cleddyf, ai 
riw marwol ef a iachawyd ; a'r holl ddacar a 


ryfeddodd ar ol y beoyſtfil, gan ddywedyd, Prey 


ad debyg i'r bawy/ifil hwn ? a phwy a ddichox 


ryfela ag ef? A phawb oeddent ag ydynt 
yn addoli'r bwyſtfil, y rhat nid yw eu henw- 
au yn yſgrifenedig yn lytr bywyd yr Oen, 
yr hwn a laddwyd er dechreuad y byd. A 


cbwedi hyn, yr ail froyth! a ymddangoſodd, yn 
adi o'r ddacar ; ac yr ocdd gan y bwyſtfil bys 


ddau gorn tebyg i Oen, a llefaru yr oedd fel 
drag! A gwelodd Ioan ei fed ef yn gwneuthur 


oll a/'u y bey/tfil cyntaf, yr hum a dderbyniodd 


ei allu ac awdurdod gan y daraig, tebyg i ba un 


| yr ocdd yr ail feyftfil hwn yn llefaru; ar 


buyſtfil m ag ocad a chyrn ganddo tebyp i Oen, 


SY yn peri i'r ddacar a'r rhai oedd yn trigs 


leben, neu ar en talcennad. AC 


ynddi i addoli y bj cyntaf, yr been a iach- 
awyd ei glei marwol; at y mae yn peri i bawb 


bychain a mawrion, cyfoethegion a thlodion, 


rhydaton a chnethion, aderbyn nùd ar eu llaw 
yma bu 
cyffredinol weithrediad gallu ac yſpryd y 
tywyllwch, yr hwn a ddyrchafodd ei hun, 
gan eiſtedd yn nheml Dduw, megis duw a 
Uywodraethwr, Ond, bendigedig fyddo enw 
Ir Hollalluog N y Daraig goch fawr, 

a'r 


| - : 
923 - ——— — 2 — —— é — 1 — —y—:i2 | 


g— — 


— — — — — 


vv —— ᷑ = 
FRE, =_ ” Cy 
Lec x FP. e 
mu war. y n 4 1 — af . LAY 
[y 3 


2 
xz 
Fowl 4.55 
2 an * "Fa 


OOO EI IO EET An et OO 
6 0 * 
WS) 7 g il o . 
, 1 8 {av n * 
o 


—— 
= SH. * 
AY * 


„ x — — 


. A —— —— 


bl K 


54 ] 
a'r Bwyſtfil yr hwn a gododd o'r mor a'r 
Bwyſtfil yr hwn a gododd o'r ddaear, a dir. 
9 Babilon, ydynt, ac a fyddant amlwg: 
doethineb yr hwn ſydd bur a heddychol 
ſydd yn bwrw rhifedi yr ymddangoſiadau 
hyn: A barn y Buttain fawr a ddaeth ac y 
mae yn dyfod, yr hon ſydd yn marchogaeth 
ar y Bwyſtfil cyntaf; canys Angel cydrych- 
oldeb Duw a ddaeth i wared o'r nef, 2 
chanddo allu mawr, yr hwn ſydd yn goleuo' 
ddacar a'i ogoniant, a'r gorch-lef yn awr yn 
myned dros y ddaear, yn llefaru a llef uchel, 
gan ddywedyd, Syrihiodd, ſyrthiodd y Babili 
awr honno, ac a aeth yn arig fa cytbreuliaid, &c, 
Yr holl genhedloedd a yfaſant o win digot- 
aint ei godineb hi, a brenhinoedd y ddacar 
a buteiniaſant gyd a hi, a marchnadwyr y 
ddacar a gyfoethogwyd, gan amlder ei 
mhoethau hi; a llef ſydd yn llefaru yr awr 
hon o'r nef, Deutch allan o boni, fy mhab| 
fel na fyddoch gyd-gyfrannogion oi phechodat 
ac na dderbynioch oi pblaau; o blegyd ei phech 
odau a gyrrhaeddaſani hyd y nef, a Duw ag 
Fodd ei banteireddau- Ac yn awr y mag 
un dydd yn gwawrio dros yr holl ddaeak 
ym mha un y mae ei phlaau, ei galar, 4 
newyn yn dyfod, a hi a lwyr loſgir a that 
eiddigedd Duw; o blegyd cryf yw'r Argitoydd 
Dauw, yr hem ſydd yn ei barnu bi. Ac y! 
awr, yn enw y tragywyddol, byth fywio|, 
bendigedig Dduw, Creawdwr pob peth,-y! 
7 1 yn prophwydo y tragywyddol dd 
nyſtr, a llwyr anghyfanedd-dra, crefyddal, 
| dychym: 


* 
* 


0 
8 — 1 * - of, - 
ey 8 . 3 


*3D & — — A Aw 


Ir a'r 
1 Air- 
Iwg: 
7Chol 
adau 
ac y 
zaeth 
rych- 
f. 4 
euo'r 
r yn 
chel, 
abilon 
1, &c. 
igot- 
dacat 
yr ) 
er el 
T awt 
„hob. 
hodat 


ech. 


ö a 7 

mag 
lacal, 
r, 9 
that 
ydl 
c y! 
7W10l, 
th, N 
dd. 
ddau 
hymn 


— 


1 

dychymygion, ffyrdd, addoliadau, cyfar- 
wyddiadau, trefniadau, goſodedigaethau, a 
dyn-warediadau, y rhai a fu yn cael eu goſod 
i fynu yn yr amryw oeſoedd hyn, ac nid 
trwy y tragywyddol fywiol allu y Duw byw, 
na thrwy gyfarwyddiadau, arweiniadau, ac 
hy fforddiadau bywhàol Yſpryd y Bywyd, yr 


hwn a arweiniodd ac a hyfforddodd yr Apoſ- 


tolion yn eu dydd, eu hoes a'u cenhedlaeth; 
gwreiddin a changen, pen a chynffon, a'r 
holl ſaerniaeth o'r adeiliad Fabilonaidd, a 
Iwyr yſir, a ddileir, ac a ddifrodir dros byth; 


a holl addolwyr y Bwyſtfil a'i ddelw a yfant 


win digofaint Duw, yr hwn yn ddigymmyſg 
a dywalltwyd yn phiol ei lid ef; a'r addol- 
wyr hyn a boenir, ac ni chant orphwyſdra 
ddydd na nos, y rhat ſydd yn addoh y 
Bwyſtfil a'i ddelw ef, ac o's yw neb yn der- 
byn nod ei enw ef, Se. 


Galwad, yn Y myſgaroedd tyner o Ga- 
riad Duw a dywalltwyd ar led yn y 
Dydd, Oes, a'r Genhedlaeth hon, 


ir holl Ddefaid gwaſgaredig, Sc. 


Wrandewch, a rhoddwch gluſt, chwi 
Waſgaredigion, ar y mynyddoedd, 
diffrwyth o broffes; y rhat a gollaſoch y 
bywiol deimlad ag oedd ar eich yſprydoedd 
flynyddau cyn hyn, a chwi y rhai ſydd yn 
ceiſio'r byw ym myſg y proffeſau meirwon, 
ach bara mewn lleoedd anghyfannedd; cof- 
wch y dyddiau, y miſoedd a'r blynyddoedd 
2 acthant heibio; galwch i got. garden 
2 eich 


r 


„ 
eich tynerwch, pan oedd goleuni Duw yn 
Hewyrchu ar eich Pabell, fel trwyddo ef y 

welech eich hunain mewn tywyllwch, ac 
mewn neillduaeth oddi wrth fwynhad eich 
Creawdwr ; y teimlad hyn a ddygodd ddydd 
o driſtwch a galar chwerw arnoch, yr hyn a 
fu 'r achos o'ch ymprydio, gweddio, a'ch 
taer geiſio yr Arglwydd, a lliaws o och'neid- 
iadau, griddfannau a deigrau, yr hwn a bar- 
odd 1 chw1 neillduo amryw ddyddiau ac am- 
ſeroedd i dywallt allan eich heneidiau 1 ym- 
 ofyn am y Duw byw, ei ymddangoſiad a'i 
dorriad allan trwy ei dragywyddol allu, ac 
am ddatguddiadau ei hen fraich a chorn ei 
iechydwriaeth: Ac yn y dydd hwnnw, pa 
fodd y darfu i lawer o honoch gilio ich *ſta- 
felloedd, a'ch lleoedd dirgel, 1 alaru o flaen 
yr Arglwydd | * A pha fodd y darfu eich 
llef, eich uchenaid, a'ch dihead ar ol yr Ar- 
glwydd, 1 ragflaenu' r ewihadwriaethau bo- 
reuol? Ac yn y dydd hwnnw, onid ſylwedd 
ei hun yr oeddech yn ei geiſio, ſef datgudd- 
iadau Mab-Duw yn eich heneidiau ? Gad- 
ewch i mi yn awr neſau, ac ymddadlu a 
chwi yn enw y Duw cadarn; ie, a chwi o 
bob proffes, y rhai ſydd a dim tynerwch neu 
uchenaid ar ol yr Arglwydd yn aros ynoch: 
pa beth oedd yn cyffroi eich calonnau ew ys 
amryw flynyddoedd fel hyn 1 ymgeifto ar ol 
yr Arglwydd ? Pa beth oedd hwnnw a ro- 
ddodd i chwi y teimlad o'ch mewnol gyfly- 
rau? Pa beth oedd hwnnw a wnaeth 1 
Bechod ymddangos yn dra phechadurus ? 
25 beth ocdd hwanw ag —— 70 deimlo 
W 


19 9 
yn eich meddyliau, yn rhyfela yn erbyn 
deddf pechod a marwolaeth yn eich aelod- 
au? Pa beth oedd hwanw a agorodd, yn 


; rhyw feſur llygad eich dealltwriaeth i weled 


eilun-addoliaeth a choel-grefydd ? Pa beth 
oedd hwnnw ag oedd yn tynnu eich calon- 


nau allan o'r byd; ac a wnaeth ie y pethau 


hynny o ychydig fri mewn cymhariaeth ir 
peth yr oedd eich eneidiau deffrous yn e1 
geiſio? Pa beth oedd hwnnw ag oedd oddi 
fewn yn eich cynnal mewn dioddefiadau ? 
Pa beth oedd hwnnw y troeſoch eich me- 
ddyliau atto, pan oedd yr annuwiol yn ter- 
fyſgu fel tonnau'r mir, pan oeddech yn cael 
eich gwawdio am eich trwy/iad ſem! Ich ma- 
nolrwydd yn eich teulucedd? Cofiwch eich 
amryw a'ch hynod waredigaethau : Pa fodd 
y darfu 1'r Arglwydd eich atteb yn nydd 
eich tynerwch ? Pa beth oedd yn gweithio 
ynoch, gan gyffroi ar bob un o'ch heneidiau 
a'ch hyſprydoedd er diwygiad ? Onid rhad 
ras Duw ydoedd? Onid y goleunt hwnaw 
ag oedd yn llewyrchu ar eich Pabell yd- 
oedd? Oni lewyrchodd y goleunr hyn yn 
eich calonnau, a chyffroi eich hyſprydoedd 
tu ag at Dduw, a dechreu mewnol waith yr 
Arglwydd ynoch ? Pa ham y darfu 1 chwi 


yſgogi naill ochr rhag canlyn ym mlaen tu 


ag at yr Arglwydd yn ffordd ei farnedigaeth- 
au, pan oedd ychydig lwyddiant yn eich 
canlyn? Pa ham y geiſiaſoch ddyfod odd1 
tan y farn, cyn ei ddwyn allan i fuddugol- 
iaeth? Deffrowch, a deuwch yn ol, chwi 
broffeſwyr o bob math, y rhai a droeſoch 
E 3 | heibio 


— — 


3 
heibio am beth diddym, yr hwn a barodd i 
chwi grwydro o un mynydd o broffes 1'r 1lall, 
ac o un bryn derchafedig o ddychymygion a a 
ſyniadau 'r Hall, hyd ne's gwarioch eich 
rhan o'r da, ac ydych mewn natur gwedi 
dychwelyd 1 Fabilon y ddinas o wagedd, all- 
an o ba un y mae'r Arglwydd Dduw Holl. 
alluog fel hyn yn eich galw chwi, Bry/wch, 
bry/ewch i ddyfod allan, ac na fyddwch mwyach 
gyſrannog1ion 01 phechodau hi, rhag eich bod yn 
gyfrannogion a bi yn ei phlaau, y thai ſydd yn 
dyfod ar frys arni hi, ac ar bawb a geir o fewn 
el therfynau. Agorwch yn awr eich llygaid 
a gwelwch b'le y methaſoch ac y troeſoch 
heibio, trwy ba bethau y bu ac y mae eich 
calonnau anneallus wedi ei tywyllu; o ble- 
gyd y gelyn yr hwn ſydd yn myned oddiam- 
gylch fel llew rhuadwy gan geiſio 'r neb a 
allo lyngcu, a weithiodd ynoch chwi !'chtroi 
oddi wrth yr egwyddor bur ac anfarwol hwn 
o'r Duw by w, yr hwn yn y dyddiau, y miſ- 
dedd, a'r blynyddoedd a aethant heibio, a'ch 
deffrodd, ac a ddechreuodd weithio gs 
Duw ynoch, i broffes o eiriau, yſtadau, a 

chyflyrau, am ba rai y Igrifennodd y faint 
ac a'u gadawlant ar ol yn goffadwriaeth, y 
rhai a'u cyrrhaeddaſant hwynt, gan fynet 
trwodd o farwolacth 1 fywyd, mewn 
ufudd-dod i ras Duw yr hwn ſydd wedl 
ei roddi i bob dyn er lleſhad, y rhai 
a adnabyddant y rhyfel ſanctaidd, ac a 
ymdrechaſant.yr ymdrech deg, ac felly a 
gawſant fuddugoliaeth; a thrwy rymmus 


weithrediadau Duw y cawſant hi, ac nid 
trwy 


— — — — 60 o 98 . 922 


all, 
on a 
eich 
wed! 
all- 
loll- 
web, 
yach 
a yn 
d yu 
Fewn 
gaid 
ſoch 
eich 
ble- 
am- 
eb a 
trol 
hwn 
miſ⸗ 
a'ch 
alth 
3-2 
ſaint 
h, y 
rne( 
ewn 
wedl 
rhal 
SY 
ly a 
mus 

nid 


trwy opiniwn yn unig ar eiriau eu brodyr y 
prophwydi, o ba fuddugoliaeth y gwnawd 
hwynt yn gyfrannogion trwy ffydd ac ufudd- 
dod 1, ac yn yr Yſpryd tragywyddol o ſanct- 
eiddrwydd; ac fel hyn y daethant i ddodi 
heibio yr hen ddyn, yr hyn ſydd waith 
mawr yn wir, a gwiſgo 'r dyn newydd, yr 
hyn ſydd wir gyfnewidiad a thraſglwyddiad 
allan o deyrnas Satan, ac o'i feddiant ef, i 
deyrnas ei anwyl Fab, y Duw byw, ac felly 
bod dan e1 allu ef: Ond gelyn eich heneid- 
jau a'ch trodd oddi wrth y rhad ras yma o 
Dduw (yr hwn oedd hwnnw a gyffrodd yn- 
och ac a weithiodd ynoch 'yn eich dydd o 
dynerwch) trwy dynnui fynu eich meddyliau 
i goeg-feddylgar broffes o'r gras hwn, -a'ch 
bod yn gadwedig trwyddo; heb yſtyricd fod 
eneidiau anfarwol y cyfryw yn gorwedd mewn 
caethiwed, ffydd pa rai ſydd yn ſefyll mewn 
opiniwn, ac nid yng ngallu Duw ; neu ffydd 
pa rai nid yw amgen na chrediniaeth o'r hyn 
a wnaed troſtynt oddi allan, heb ddyfod yn 
brofiadol 1 adnabod gwaith Duw ynddynt eu 
hunain, ac ufudd-dod ffydd yr hon ſydd yn 


puro 'r gydwybod, ac yn ei gwneuthur yn 


tyw i Dduw: A'r fath dderchafiad i fynu 1 
ddychymygion fu gan rai a elwir yn ddynion 


doniol i'r weinidogaeth, fel y rhyfygaſant 


ddyſgu a dal allan rad ras Duw yn y fath 
todd, fel ag y bu i ddealltwriaethau llawer 
gacl eu llygru a'u halogi, trwy ganiattau 


rhyddid Yr anian gnawdol, ac ymgadw rhag 


croes Criſt, yng ngwrthwyneb y rhydd-did 
ſanctaidd, yr hwn ſydd i'w ei adnabod trwy 
weith- 


Le 3s = 
0 "A % » = 1L) - a =_ = = 
FS. — ths, ® 2 \ 
| 


mai yn lle pregethu i fynu gyd-ffurfiad i 
allu'r gras, ni phregethaſant i fynu yn unig 


L LEY | ——_S 5 9 
Po ' _y - = = be _ l — 1 LY 
l - . nr 
2 x þ Mu wi LAI o 


DOE ( 


; [ 60 | 1 


weithrediad gras Duw: Canys er bod hynny 
yn wir, fel y mae'r Apoſtol yn dweud, Trwy 
-£4s yr ydym yn gadwedig; etto pwy bynnag 
ſydd yn dal allan y gras hwn, fel ag i gyfodi 
crediniaeth mewn rhai, eu Bod trwyddo ef yn 
gadwedig rhag condemniad, tra y ceffir hwynt 
yn droſeddwyr yn. erbyn cyhawn gytraith 
Duw : Ned yw'r cyfryw, meddaf, yn cyfran- 
14 gair Duw yn uniawn, eithr dyſgaſant yn lle 
athrawiaeth ſyniad eu hymenyddiau eu hunain : 
Canys nid crediniaeth noeth neu gyd-ſyniad 
y meddvl 1 allu 'r gras à all roddi boddlon- 
rwydd ir enaid anfarwol, neu wir ſicrwydd 
o heddwch tragywyddol oyd 3 a Duw; ond 
rhaid bod cyd-ffurfiad yn y dyn oddi fewn 
iw eli allu ef, ac felly y mae dyn yn dyfod 
1 0 greu yng Nghriſt Ieſu 1 weithredoedd da, 
i'w fancteiddio yn drag*wyddol mewn corph, 
enaid ac yſpryd: Ac yn wir, mi a gefais, 


rad ras, yr hyn yn wir ſydd ynddo ei hun, 
yn ymadrodd cymmwys ddigon 1'w ddal all- 
an, am fod gras Duw yn cael ei eſtyn yn rhad 
i bawb; ond hefyd ynghyd a hynny hwy a 
bregethaſant 1 tynu gyhiawnhad dynion pech- 
adurus heb eu ſancteiddio, trwy gyhawnder 
cy.rifol; ie, yn y fath fodd, ag y bu i lawer 
gyfrif eu hunain mewn cyflwr o jechydwr- 
iacth tra fyddo pechod yn teyrnaſu yn eu 
cyrph marwol hwy ; ir hyn nid allaf lai na 
thyſtio, ei fod yn gamſyniad mawr, ac mor 
wrthwyneb rr weinidogaeth efangylaidd, a'r 
diben i ba un yr eglurwyd Criſt yn y cnawd, 


VI. 


— 


k 
yr hyn oedd i wared pobl oddi wrth eu pech- 
odau, fel na byddent byw mwyach ynddo, 
fel yr oedd camſyniad yr Yſgritenyddion a'r 
Phariſeaid, pan oeddent yn ceiſio ac yn credu 
cyfiawnder trwy weithredoedd y ddeddf, heb 
gyfiawnder ffydd. | 

Ac fel hyn y bu i lawer droi gras Dtiw 
i drythyllwch, neu droi oddi wrth ras Duw i 
drythyllweh; felly mewn ychydig amſer, 
pa fodd y darfu 1 lawer o broffeſwyr brifio 
yn yſgafn ac yn wag, ac a redaſant, ie gyd 
'r halogedig rr un-rhyw ormodedd o der- 
fyſg, ac adderchafwyd i fynu yn y cnawd, 
ac felly a ddaethant i fod yn fawr mewn ym- 
ddangoſiad, ond yn fach ac yn yſgafn yn y 
olorian? Ac yma, chwi broffeſwyr o bob 
math, y rhai a aethoch oddi wrth ymddan- 
goſiad yſprydol Crift oddi fewn, i broffes o 
gyflyrau a chyflawn'zdau'r Saint, heb arwein- 
iadau a thywyſtadau yr un Yſpryd a'r Gallu, 
chwi a gollaſoch eich ffordd, ac a aethoch 
allan oddiwrth eich Arweinydd, yr hwn a 
fynaſai. eich harwain chwi 1 fynu at y ſylwedd 
Criſt. Ieſu: A miloedd o bobl anwybodus a 
arweinwyd yma trwy gyfrwyſdra celfyddgar 
dynion i wag broffes; a phan fyddo rr eg- 
lurhad o Yſpryd Duw, yr hwn a roddir i bob 
un er lleſhad, gyffroi yn y galon a'r enaid i 
dynnu'r meddwl allan o'r ffyrdd, yſpryd, ac 
anian y byd, yna yr ymrithiodd gelyn dyn- 
olryw, ac a lechodd yn agos i fradychu ac i 
dwyllo, trwy bwyntio a chyfarwyddo dynion 
| redeg 1'r broffes hyn neu 'r broffes arall, 
neu 1 gymmeryd 1 fynu'r cyflawniad allanol 

| hwn, 


EW 1 © 
hwn, neu'r cyſgod arall, dan yr eſgus teg o 
ordinbadau Du a Chriſt: A thrwy hyn y 
gelyn cyfrwys yr hwn a oddef i ddynion fod 
yn yr ymarferiad oddi allan o betirau allan- 
ol, tra y gallo efe gael ei le, ei eiſteddfa, a“ 
orſedd yng nghalon dynol-ryw, efe a arwein- 
iodd heibio filoedd allan o ffordd gill iechyd- 
wriaeth, trwy ei waith yn eu tynnu hwy oddi 
wrth y gwir fewnol arweinydd, gras Du yr 
hwn ſydd yn dwyn techydwriaeth, yr hun a ym- 
ddangoſodd i bob dyn, i'r ſylwiadau allanol : 
Ac yma ofn miloedd tu ag at Dduw a ddyſg- 
wyd trwy orchymynion dynion, y rhai nid 
adwaenant arweiniadau a thywyſiadau II. 
pryd a gallu Duw; ac felly hwy a iachaſ- 
ant archoll merch Seion yn dwyllodrus, ac a 
briddaſant à chlai anhymerus. | 

Ac yn awr, chwi holl waſgaredigion ar y 
mynyddoedd diffrwyth ꝙ broffes, cluſt-ym- 
wrandewch, clywch'gyngor a galwedigaeth 
yr Arglwydd : Trowch chwi rai afradlon, y 
rhai a wariaſoch eich rhan o'r da, ac a goll- 
aſoch lawer o'ch purdeb a'ch tynerwch,. a'r 
dirgel fwynhad oedd gennych o'r Arglwydd 


= oddi fewn, flynyddoedd cyn hyn, a'r rhai 


a geiſiaſoch lenwi eich boliau a'r cibiau, ac 
unig broffes o fwynhad y ſaint, arnoch chwi 
mae fy nghalon yn gofidio, ie yn fynychy 
mae fy nghalon yn dolurio o fewn, pan wel- 
wyf eich crwydr o fynydd i fynydd, gan gei- 
ſio gorphwysfa, ac heb gael dim; ond a 
halogwyd, a'ch heneidiau 'n gilion o eiſiau 
braſder ty Dduw, a chwithau heb y mwyn- 
had o hono; y mae fy enaid yn fynych mewn 

7 | gwaſgfa 


. De 


\ "YL a. 1 
„ a. 


8 
gwaſgfa droſoch ; Duw, yr hwn a»whaeth y 
y foe <a a'r ddaear ſydd i mi yn Dyſt; ar 
yr hwn y mae fy enaid yn Ilefain nos/adydd, 
ar iddo ymweled a chwi a braich oſtyngedig: 
Dychwelwch, dychwelwch atyr hwn a dden- 
gys i chwi yr hyn oll a wnaethoch, ac a'ch 
pryſura chw1 1 dy eich Tad, le y mae bara'r 
bywyd; ac na wäriwch eich arian, eich am- 
ſer gwerthfawr a'ch llafur am yr hyn nid yw 
fara'r bywyd, ond proffes, fon am fara, yr 
hwn ni ddichon wir ddiwallu eich heneidiau. 
Ac yn awr, yn enw ac awdurdod a thrwy 
gynhyrfiad Yipryd y Duw tragywyddol, 
wele! yr wyf yn ſeinio udgorn yr Arglwydd 
Dduw Hollalluog yn eich cluſtiau : Parot- 
towch, parottowch 1 gyfarfod à'r Arglwydd 
Jehofa yng nglyn terfyniad ; a chwi oll ag 
ſydd a dim tynerwch yn eich calonnau, ac 
ucheneidiau mewnol ar ol yr Arglwydd, ym 
mhob proffes, o ba enw a chyfenwad pa 
bynnag, Deuwch allan, denwch allan o Babi- 
lon, a& ymddidolweh; na chyffyrddwch 
mwyach à dindaflan, fel y derbynio yr Ar- 
glwydd chwi, yr kwn ſydd yn ſefyll yn barod 
i dderbyn bawb ag a ddel atto mewn gwir- 


| lonedd a chyfiawnder; yr hwn yn awr a 


noda bawb ag ſydd yn galaru o blegyd pech- 
odau'r bobl y rhai ſydd fawr, a'r meſur o 
honynt yn cyflawni ar frys; a'r dydd a'r 
amſer ſydd yn nesau o dywalltiad allan y 
phiolau o lid a digter digymmyſg Duw, yr 
hwn ſy'n byw yn oes oeſoedd: Gan hynny 
ffowch, ffoweh am eich einioes allan o natur 


Sodom, ac na lynwch mwyach yn y broffes 
| o bethau, 


m hs 


[ 1] 
@ bethau, nag yn y naill na'r Ilall, tra nid 
oedd, neu nid yw fail dy broffes di yn tarddulii 
oddi ar ddigyirwng waith Duw, a beunydd il 
iol weithrediad ei allu tragywyddol ef yn dy 
galon; ond tyred 1 lawr mewn pur ufudd 
dod at bur lef ddiſtaw'r Vſpryd a dawn Du 
dy galon a'th enaid, yr hwn a wna fel 
b'o dy gluſt mewnol di yn wrandawgar, a 
a'th gyfarwydda di yn ffordd gil y bywydll: 
tragywyddol, ym mha un y dylet ti rodio al 
Felly, gan ddyfod yma, yr ydych yn dyfodi 
at yr hwn a gyffrodd galonnau llawer, bly 
nyddoedd cyn hyn, tu ag at Dduw, yr hy 
oedd yr hyn a weithiodd lawer i'r tynerwchl 
rhag-ddywededig ; yma rhodiwch, a bydd 
weh ffyddlon, ac efe a'ch tywys i'r ffynno 
o wynfydedigrwydd, o ba un y daeth, ac al 
orn Enneiniog Duw ; ac at Shilo bydd cy 
hylliad miloedd trwy bob cened], a thafodiif 
au, ac ieithoedd, a phobloedd; a mynydꝗq 
ty 'r Arglwydd a ddyrchefir trwy 'r dyddiYf 
mawr hwn o brofedigaeth, trallod, ac ing 
ar ben yr holl fynyddoedd. 
Felly yr Argluydd Hollalluog, trwy frail 
et.nerth a gyrrhaeddo bob calon ag Hdd 4 din 
uchenaid, dim dymunadau hiraethlon ar ei ole 
ym myſg pob proffes, ac a dynno lawer fel pen 
tywynion o'r tan. Felly y mae uchenaid-<veaanl 
fy enaid, yr hwn wyf ymdeithydd am gyfſredingl8 
ol ymweliad a gwaredigaeth had Jacob, ac 
gyfodwyd i fynu i brophwydo am y pethau a 
ddaw i ben, ac a gyflawnir yn ei bryd abi amſer i 
CHARLES MARSHAL 


TERFY . 


